
ARDIS 

ÁRSRIT 

BANDALAGSLUTERSKRA KVENNA 

XI. HEFTI 



WINNIPEG 1943 


JLcubíeA. . . 


of the FIRST LUTHERAN CHURCH (Icelandic) have been among 
our strongest supporters for the last twenty years. 

We take this opportunity of extending to you our sincere thanks. 
We are now better equipped than ever to look after your require- 
ments and solicit a continuance of your valued patronage. 

Careful Dispensing 
Reasonable Prices 
Prompt and Courteous Service 

TWO STORES - ONE MANAGEMENT 

SARGENT PHARMACY HARMANS DRUG STORE 

SARGENT at TORONTO PORTAGE at SHERBROOK 

Phone 23 455 Phone 34 561 

Prompt Delivery To All Parts of the City 


S. THORVALDSON 
President 


L. A. SIGURDSON, M.D. 
Sec.-Treas. 


Sigurdsson, Thorvaidson, Co. 

EST. 1897 LIMITED 

GENERAL MERCHANTS 

BUILDERS’ SUPPLIES 


“COMPLETE RETAIL SERVICE” 

Special Attention Given to Handling of Farm Produce 


RIVERTON 

Phone 1 


THREE STORES 

HNAUSA 

Phone 51-14 


ARBORG 

Phone 1 












- s 

ARDIS 

s 

ÁRSRIT 

s 

BANDALAGSLUTERSKRA KVENNA p 

S 

jg§ 

s 

s 

XI. HEFTI S 


Ritstjórar: 

m 

w. 

INGIBJÖRG J. ÓLAFSSON 

m 

MARGRÉT STEPHENSEN 

S 

Managers: 

S 

m 

GUÐRÚN JOHNSON 

M 

ÞORBJÖRG JÓNASSON 

S 

n 


s 


s 

WINNIPEG 1943 

s 


s 


S 

s 



EFNISINNIHALD 


1. Ávarp til Islenzkra mæSra . Séra Siguröur Ólafsson 

2. Kirkjan og mannfélagsmálin . Séra Rúnólfur Marteinsson 

3. FramtíÖarhorfur . Kirstín H. Ólafson 

4. Trúboðsfélag Selkirksafnaöar . Maria Henrikson 

5. Systurnar þrjár . Ingibjörg J. Ólafsson 

6. Kvenfélagsstarf á Islandi Guörún Asgeirsdóttir Johnson 

7. The Challenge of our Foremothers Lilia Eylands 

8. Námskeiö Bandalagsins . Hólmfríður Danielson 

9. Santal trúboðið Séra Valdimar J. Eylands 

10. Lohengrin . Margret Stephensen 

11. Icelandic Poems and Stories . M. S. 

12. Miningar — meö myndum. 

13. Skýrsla forseta . 

14. Þingtiðindi (á íslenzku og ensku) 


Lena Thorleifson 
Lilja Guttormsson 




ÁVARP 

til íslenzkra mæðra, sem eiga sonu sína í herþjónustu. 


Beiöni samkvæmt ávarpa eg ykkur örfáum orðum, — biö eg fyrir- 
fram afsökunar á því, að mér vefst tunga um tönn. 

Tímarnir, sem við lifum á, sverfa fast að sálum margra manna, en 
engan snerta yfirstandandi örlög sárara, en konur — ýngri mæður og 
eldri, er sjá á bak sonum sínum til herþjónustu, er á sér stað heima, með 
ströndum fram, en einnig á fjarlægustu stöðum jarðar — á landi — legi 
og í lofti. Örlög lífsins eru svipþung og hörð. Frá þeim virðist engin 
undanþága eiga sér stað. Margri móður svíður sárt, þótt orðfá sé. 
Aflgjafinn bezti er bænin og traustið til Guðs, til að mæta með jafnvægi 
byrðum þeim, er skylda lífs bindur þeim á herðar. Þannig hafa ís- 
lenzkar mæður jafnan reynst vel — í þrauta göngum liðinna alda. I 
traustinu á föðurvemd Guðs hafa þær öðlast styrk, fyrir hverja stund er 
framhjá fór—einn dag—eitt spor í senn. Orkulindir Guðs, styrkja þá 
er á hann vona. 

Mörg em líka gleðiefnin, einnig á þessum tímum. Fyrst af öllu, 
bjargföst vissa um það, aÖ guÖleg vemd umvefur þá er að heiman fara, 
—ekki síður en þá er heima dvelja. Staðhagsleg fjarlægð hverfur, er við 
minnumst þess, að þeir sem að heiman fara—eru inniluktir eilífum ást- 
arörmum eins og við sem heima dveljum. Minnumst orða heilagrar 
ritningar. “Þótt eg lyfti mér á vængum morgunroðans og settist við 
ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig, og hægri hönd þín halda 
mér.” Þetta er óþrotleg huggun, þeim er Guði treysta. 

Annað tilefni til öryggis er það—öllum mæðrum hversu hugar styrk- 
ir hinir ungu em sem að heiman fara, með hvaða jafnvægi og karl- 
mensku þeir mæta nýrri reynslu er þeim hefir í hlut fallað. Að sönnu 
veit eg það, að þér mæður trúið aldrei rógi þeim er oft hefir heyrst— 
að nýja kynslóðin myndi léttvæg fundin—er á reyndi—þér vissuð betur 
en það. Fátt hefir vakið aðdáun mína, sem það, hvemig hinir ungu, 
taka þessari reynslu, sem þó er líkleg til að gerbreyta allri framtíð þeirra 
—og þá hafði trauðla um dreymt. Hugglaðir, öruggir alvarlegir, fara 
synir ykkar að heiman, ákveðnir að taka öllu vel, öllu því er að hönd- 
um ber. Fumlausir og fáorðir ganga þeir fram til þjálfunar og þjónustu. 
Þeir neita að fela sig bak við skólaveggi eða nokkra stofnun. Þér, sem 
unnið þeim, fyllist aðdáun og innri vissu um að í þrautum og mann- 
raunum muni þeir reynast vel! 

3 



Hugarfró er það góðri móður aS vita sig hafa gert sitt ítrasta — 
meS GuSs hjálp, til þess aS undirbúa þá, sem bezt undir lífiS— á gullnu 
hjáhSnu bemsku dögunum þeirra. Nú em þaS áhrif ykkar og fyrir- 
bænir, sem verSa þeim haldbezta veganestiS er fylgir þeim fram á veg— 
og verSur þeim vöm og skjól—á tómleika stundum— í þrautum og mann- 
raunum er þeir kunna aS mæta. Sæl er sú móSir er á vitni sér í sál 
um þaS, aS hafa rækt vel sitt helgasta hlutverk er GuS trúir hverri móS- 
ur fyrir—sem sé þaS—aS lyfta huga barns síns til GuSs—og kenna því 
aS elska hann. 

Sigurður Ólafsson. 


Kirkjan og mannfélagsmálin 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson 


Yfir sköpunarsögu Biblíunnar er unaSslegur blær: hlýleiki, hrein- 
leiki, ylur. Hún er eins og hljómleikur meS mjúkum, hrífandi tónum. 
Sakleysi og fegurS dvelja þar. Þeir tónar samlaga sig hugarfari voru 
bezt þegar þaS hefir unaS af ljóSum og þegar þaS býSur Anda GuSs vel- 
kominn til sín. Hún segir frá guSlegum uppruna jarSarinnar og þess 
sem á henni er, gefur hugmynd um ætlun og heimili mannsins. Fegurstu 
tónamir hljóma um sköpun hans. “Og GuS skapaSi manninn eftir 
sinni mynd; hann skapaSi hann eftir GuSs mynd; hann skapaSi þau karl 
og konu. Og GuS blessaSi þau og sagSi viS þau: VeriS frjósöm, margfald- 
ist og uppfylliS jörSina, og geriS ykkur hana undirgefna, og drotniS 
yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og öllum dýmm á jörSunni.” 

JörSin, meS allri fegurS sinni og öllum gæSum sínum var ætluS 
manninum sem heimili, umhverfi athafna hans og tækifæri til andlegs 
og líkamlegs þroska. Hér átti hann aS eignast farsæld, og til þess voru 
nægileg skilyrSi fyrir hendi. 

Hvernig hafa svo mennirnir fariS meS sjálfa sig og heimiliS, sem GuS 
gaf þeim? 

Sumir þeirra hafa dregiS fisk úr vötnum, sér og sínum til fæSu, 
grafiS málma og önnur efni úr jörSu til þess aS uppfylla þarfir menning- 
arinnar; gert flutningstæki á landi, legi, og í lofti til þess aS ferSast og 
og flytja nauSsynjar eftir þörfum; yrkt jörSina til þess ávextir hennar 
gætu endurnært menn og skepnur; stofnaS verksmiSjur og smíSaS tæki til 






skjóls, nytsemdar og feguröar fyrir heimilisfólkiö; ræktaö og endurbætt 
aragrúa af blómum og blómstur-runnum til þess menn mættu yndis 
njóta. Margt fleira hefir mannkynið gert heimilinu sínu til aðhlynn- 
ingar. 

Því miður er þetta ekki eina sagan: mennirnir hafa ekki ávalt 
farið með heimilið sitt eins rétt og unt var. Syndin kom til að saurga 
mannkynið og skemma heimilið. Allmikill hluti mannkynssögunnar 
hefir að segja frá ófullkomnum, syndugum mönnum, sem oft hafa gleymt 
því, að þeir voru skapaðir í Guðs mynd. Stundum hefir spámannleg 
rödd náð eyra þeirra, vakið þá af andvaraleysis draumunum, og beint 
sálarsjón þeirra að hinu guðlega. Þeir hafa þá gengið í endumýjungu 
lífdaganna, tekið stórkostlegum framförum í andlegum efnum, og skapað 
athafnalíf, sem var dáðríkt og fagurt; en þegar stundir liðu fram hefir 
þetta, undantekningarlaust, ætíð dofnað, og stundum horfið með öllu. 

Nú, í þessari hræðilegu styrjöld tala margir um nýskipun þjóða. 
Japanar tala um nýskipun fyrir Austurálfuna og Þjóðverjar fyrir Norð- 
urálfuna. Báðir hópamir eru í raun og veru að hugsa um að leggja allan 
heiminn undir sig og stjóma honum samkvæmt hinu nýja skipulagi, sem 
þeir sjálfir vilja smíða. Og þetta lendir ekki við orðin tóm. Báðir 
hóparnir hafa, í bili, lagt undir sig mörg lönd og þar eru þeir nú þegar að 
staðfesta og þroska nýskipun sína. 

Hvernig er þessi nýskipun þeirra? Hún er fólgin í því að féfletta 
sigruðu þjóðimar, taka auðsuppsprettur þeirra í sínar hendur, láta fleiri 
miljónir manna vinna sem þræla, taka af lífi í hundraða og þúsunda tali 
þá sem veita hið minsta viðnám þrælkuninni, upphugsa margvísleg ráð 
til að pynta hina sigruðu, þurka út þjóðemisleg sérkenni þeirra, beita 
ýmsum aðferðum til að gera þá siðspilta og veiklaða, yfir höfuð kúga 
þetta fólk sem miskunarlausir fantar. 

Móti þessu mæla Bandaþjóðirnar og heyja stríð til að gefa kúguðu 
þjóðunum enn á ný frelsi og sjálfstæði, og íeiða frið, réttlæti og kær- 
leika aftur í öndvegi veraldarinnar. Og vér teljum þetta svo göfugt 
ætlunarverk, að helzt engin fómfærsla sé of stór til að ávinna þetta fyrir 
mannkynið. 

Er þá ekkert hjá oss Bandaþjóðunum, sem þarf að nema burt eða 
endurbæta? Eru með oss engir menn, sem finna til þarfarinnar á nýju 
stjórnarfarslegu eða hagfræðilegu skipulagi? Þvert á móti mun það 
sannleikur að nokkumveginn allir hinir milklu leiðtogar Bandaþjóð- 
anna hafa mælt með ýmsum breytingum til batnaðar. 

Er þetta draumur eða veruleiki? Er nokkur eitumaðra í paradís 
vorri? Höfum vér ekki lýðstjórn, og er ekki það stjórnarfyrirkomulag 
hið allra fullkomnasta, sem mannkynið hefir nokkurntíma eignast, ein- 

5 



mitt þaö sem sumir göfugustu andar meöal manna hafa barist fyrir og 
fómað fyrir öld fram af öld? Ekki dettur mér í hug að mótmæla því, 
en samt er það satt, að ástandið meðal vor, einnig í lýðræðislöndunum 
er margvíslega gallað. 

Frelsið er ein æðsta hugsjón lýðræðisþjóðanna, en svokallað frelsi 
er stundum misbrúkað. Það á að vera frelsi, að allir leiki lausum hala, og 
enginn sé hindraður í neinu áformi nema hann drýgi glæp. Afleiðingin 
af því verður aðstaða Kains: “Á eg að gæta bróður míns?”: tilfinningar- 
leysi gagnvart öllum þeim sem em minni máttar. Samkepni á að vera 
hið stærsta af öllum lyfistöngum framfara; en sé hún óhindmð verður 
hún ætíð aflgjafi hinna sterku. Þegar svo þessu afli hinna sterku er 
stjórnað af fégimd og óráðvendni er afleiðingin augljós: stómm fjölda 
manna er steypt í ánauð og eymd. Ekki verður því neitað, að mikið er til 
af miskunarlausri samkepni, sem þrælbindur fjölda manna, í mörgum 
löndum heimsins, þar með sumum lýðstjórnarlöndunum. 

Frelsi er í raun og veru ekki til á jörðunni nema í félagsskap við bönd. 
Spurningin verður aðeins: hvað á að binda og hvað á að vera frjálst? 
Maður, sem gefur öllum sínum lægri hvötum, eigingirni, hefnigimd, 
ástríðum, lausan tauminn, er ekki frjáls til að þroska hina æðri hæfileika: 
kærleika, réttlæti, göfuglyndi. 

En sannarlegt frelsi, frelsi mannsins til að elska föðurland sitt; hfa 
fyrir réttlæti og kærleika; láta leiðast af anda Jesú Krists; þroska, skýra 
rétta hugsun; efla krafta sína í baráttu fyrir hið góða í mannfélaginu; það 
frelsi er svo mikilsvert, að fyrir það má fórna lífinu. 

1 hinum kristnu lýðræðislöndum, þrátt fyrir allar syndir vorar, höfum 
vér svo mikið af göfugu starfi kristinnar kirkju og dýrðlegum vöxtum 
þess starfs, að vér neitum að láta gera oss að þjónum hins gagnstæða. Að 
vera frjáls til þess að hugsa, tala og starfa sem kristinn maður er hið 
dásamlegasta hnoss. 1 því felst það, alveg óhjákvæmilega, að vér viljum 
gera alt sem líf og kraftar leyfa til þess að aðrir eignist sama frelsi. 

Hvernig verður ráðin bót á því sem að er? Sumir svara: með því að 
gera einstaklingana betur kristna. Aðrir hyggja, að þetta verði aðeins 
gert með því að breyta stjómarfarinu eða hinni hagfræðilegu tilhöguu 
þjóðanna. Um þörf hins fyrra ætti engum manni að blandast hugur, en 
má vera, að hagfræðileg tilhögun sumra þjóða geti fengið betra skipulag 
en það sem nú er í gildi. 

Mikils er um það vert, að margir leiötogarnir em farnir að sjá það 
sem að er og kannast við þörfina á því að ráða bót á atvinnuskortinum, 
hungursneyðinni, sóðahverfum stórborganna og mörgu fleira. 

Sir William Beveridge á Englandi hefir t. d. lagt fyrir brezka þingið 
frumvarp til laga, í mörgum þáttum, sem hefir þann tilgang að bæta úr 



neyöarástandi þjóðarinnar. Hann nefnir fimm hrímþursa, sem standa í 
vegi fyrir farsæld mannfélagsins, en þeir eru: skortur, vanheilsa, van- 
þekking, óþverri og iöjuleysi. Þessa jötna vill hann leggja að velli meö 
frumvarpi sínu. Dr. Leonard Marsh hefir lagt samskonar frumvarp til 
laga í Canada, fyrir sambandsþingið í Ottawa. 

Frægust af þessum tillögum um endurbætt ástand fyrir þjóöir heims- 
ins er niSurstaSa sú sem forseti Bandaríkjanna, F. D. Roosevelt, og for- 
sætisráSherra Bretlands, Winston Churchill, komust aS, er fundum 
þeirra bar saman einhverstaSar á Atlanzhafi, 9.-11. ágúst áriS 1941, og 
hefir fengiS nafniS “Atlantic Charter”. Ef til vill mætti nefna þessar á- 
lyktanir þeirra stjómarskrá hins nýja þjóSasambands sem þeir vilja stofna. 
Þeir hafna allri ásælni í lönd annara þjóSa, en öllum þjóSum og stéttum 
vilja þeir tryggja réttlæti, friS og frelsi. Þeir vilja bæta atvinnumálin svo, 
aS sérhver einstaklingur eigi kost á viSunanlegum lífskjörum. Roosevelt 
forseti framsetti síSar sama máliS meS örfáum orSum: hann vill vinna aS 
því aS frelsa alla menn frá hræSslu og skorti og veita öllum mönnum 
trúarbragSafrelsi og skoSanafrelsi. 

Þá spyr einhver: hvaS kemur þetta kirkjunni viS og hvaSa þátt má 
eigna henni í þessum umbótum? Þetta kemur henni afarmikiS viS. 
Grundvöllurinn í öllum sönnum umbótum verSur ávalt aS vera andlegur 
og siSferSilegur. Engin önnur stofnun á jörSu á önnur eins tök á því aö 
tala til samvizku mannanna, sýna þeim vilja GuSs áhrærandi réttlæti og 
kærleika, vekja menn til aS berjast á móti ranglæti og siSspillingu og 
gefa hagfræöingum hvöt til aö reikna dæmi mannfélagsins eftir vilja 
GuSs og því bezta viti sem mannkyniS á yfir aS ráöa. 

Þessu á kirkjan aö sinna, og þessu er hún aS einhverju leyti aS sinna. 
Ein slík viöleitni er þing sem haldiö var af ýmsum deildum kirkjunnar í 
Bandaríkjunum í Delaware-bæ í Ohio-ríki, 3.-5. marz 1942. Mikilsvirt 
nefnd lagSi þar fram eftir mjög ítarlega athugun, tillögur um þaS hvemig 
semja mætti og tryggja réttlátan og varanlgan friS. Sumt í þeim sam- 
þyktum birti eg hér meö: 

1. Mennirnir eru börn GuSs og þar af leiSandi bræSur. 

2. 1 augsýn GuSs em mennirnir eining. Enginn hópur manna er lægri 
en annar. 

3. GuS hefir gefiS mönnunum jöröina til aS vera sameiginlegt heimili 
þeirra allra. 

4. Allir menn ættu aö hafa rétt til aö dýrka GuS eftir sannfæringu og 
samvizku. 

5. Velferð mannkynsins hvílir á siSferSislögmáli, sem þaS brýtur ekki 
nema sér til tjóns. 


7 






6. Vér erum sannfærðir um þann tilgang Guðs, aö í Jesú Kristi verði 
ein hjörð og einn hirðú. Það er því skylda kristinnar kirkju að vinna 
að því að snúa einstaklingunum til Guðs og mynda það mannfélags- 
skipulag sem gerir þeim unt að lifa og þroskast sem kristnir menn. 

7. f friðarsamningunum ætti ekki að vera neitt sem örfar menn til 
hefnda. 

8. 1 framtíðinni ættu allar þjóðir, að sameinast um eina alheims yfir- 
stjóm. 

9. Vér fordæmum hverja þá tilhögun í atvinnumálum sérhverrar 
þjóðar, sem skipar gróða einstaklingsins í hærra sess en velferð og lífi 
verkamannanna, fordæmum alla þá græðgi sem fer meö verkalýð- 
inn eins og vélar. 

Þetta er ekkert heildaryfirlit yfir nefndarálitið, heldur aðeins fáein- 
ar hugmyndir sem þar finnast, á víð og dreif. 

Rúm er hér ekki til að flytja ágrip af því sem hinn mikh mannvinur, 
Dr. William Temple, erkibiskup og æðsti maður ensku kirkjunnar, hefir 
látið í ljós en eg ætla að enda mál mitt með bæn sem komin er frá honum: 

“Almáttugi Guð, þú sem ert konungur og dómari allra 
þjóða, lít þú á veröldina sem þú hefir skapað, og gef réttlætinu 
sigur, svo að friður komi enn á ný, og allir menn læri að búa 
saman í frelsi og góðvild fyrir Jesúm Krist Drottin vom. Amen.” 


FRAMTIÐARHORFUR 

Erindi flutt á þingi Bandalags Lúterskra Kvenna 2. júlí 1943 
af Kirstínu H- Ólafson. 

Engum orðum þarf að eyða til að útmála hvað stríð og styrjaldir em 
sorgleg og syndsamleg fyrirbrigði. Það er ekki aðeins að tímanlegum 
verðmætum sé þar fleygt út í eyðilegginguna, heldur er öllum betri til- 
finninum, réttlæti og kærleika misboðið, á ömurlegasta hátt. Heilsu, lim- 
um og lífi upprennandi glæsilegs æskulýðs er miskunarlaust fómað. Það 
væri gagnslaust að fara legra út í þetta, því flest, líklega öll höfum við 
haft persónulega reynslu, persónulegan sársauka sem á rót sína að rekja 
til þrömunga stríðsins sem nú geysar, eða þess þar á undan. 

Já, mörg eru þau verðmæti sem þegar em fallin í val yfirstandandi 
styrjaldar, og margar þær framfarir sem virðast standa í dauðans háska. 
En þegar við hugsum um framfarir, skulum við gera okkur grein fyrir 
því, að svokallaðar framfarir hafa ekki allar jafnmikið gildi. 1 eðli sínu 
em aðeins það sannar framfarir sem eru í samræmi við þann þroska, þá 




fullkomnun, sem Guð ætlar sínum lýð, mannkyninu. Þráfaldlega veröur 
okkur það á, að kalla alt framfarir sem við keppum eftir, hafi það vöxt og 
viðgang og beri mikinn ávöxt. Við höfum gjaman talið það hámark 
framfaranna, að mikið væri að gera, að verzlunarviðskifti væru fjömg og 
arðberandi, að allir hefðu peningaráð mikil og gætu veitt sér öll hugsan- 
leg gæði og munað, að okkar þjóð næði að bera ægishjálm yfir öðmm 
þjóðum, svo enginn þyrði að bjóða henni byrginn, né jafnvel gera kröfu 
til að standa henni jafnfætis. 

Möndulríkin svokölluðu eða öllu heldur þeir menn sem þar standa 
fyrir málum hafa líka þá hugsjón að komast hátt í heiminum, að standa 
þar efst á tindi valda, auðs og vegsemdar. En valdhafendur þessara 
ríkja afneita algerlega að nauðsynlegt sé að skipa málum sínum og að- 
ferðum í nokkurt samband eða samræmi við vilja Guðs eða tilgang hans 
með lífið. 

Okkar þjóðir hafa þó altaf haft einhverja meðvitund um það, að ef 
Guð bygði ekki húsið, erfiðuðu smiðirnir til ónýtis; einhver tihaun verið 
gerð til að vera verklega í sambandi við Guð. Þetta hugboð, þessi til- 
raun hefh orið til þess að þrátt fyrh alla blindni, öll mistök, alla uppreisn, 
hefh þó þjóðfélögunum skilað nokkuð áleiðis á vegum mannúðar og 
bróðurkærleika. Er þetta famför í orðsins réttu merking, því það er í 
samræmi við hið æðsta og helzta boðorð, það, að elska Guð og ná- 
ungann. 

Þessi munur á stefnu mönduhíkjanna og sambandsþjóðanna er á- 
stæðan fyrh því ,að málstaður mönduhíkjanna hefh frá byrjun verið 
ómögulegur til sigurs, því í guðleysis stefnu þeirra er ekkert sem hefh 
eilíft gildi. I stefnu sambandsþjóðanna er eitthvert brot af anda Krists. 
Og það verðmæti er eilíft, og rís upp aftur til sigurs, jafnvel þó það virð- 
ist fara halloka um hríð. Þetta lífræna afl í sannkölluðum framförum er 
svo sterkt, að jafnvel stríð megna ekki að eyðileggja það. Meha að 
segja verður stríðið, í hendi forsjónarinnar til þess að hrinda þeim áleiðis. 

Veraldarstiíðið hið fyrra, hafði stórkostleg áhrif á líf og menning 
þjóðanna. Sú hreyfing, sá hraði sem rekstur stríðsins útheimti, náði 
ekki aðeins til hersins og herstjórnarinnar, heldur einnig til þjóðlífsins alls. 
Yms ný skilyrði sem skapast höfðu beinlínis eða óbeinlínis vegna stríðsins,. 
urðu til þess að koma stórkostlegu róti á hugsanh og athafnh fólksins. 
Bílarnh sem um þetta leiti voru að verða almennir, gerðu samgöngur 
greiðar. Radíóið, sem þá var ný uppfynding, fór upp úr því að hafa 
sterk áhrif á ímyndunarafl og útþrá almennings, og opna augun fyrh ótal 
möguleikum sem engan hafði dreymt um áður. Talsíma samband í 
borgum og sveitum flýtti fyrh hreyfingunni. Rafleiðsla út um allar 
jarðh, varð til þess að létta vinnuna og stytta vinnutímann. Sömuleiðis 
nýjar og endurbættar vélar til allrar vinnu. Umbætur í heimihsskipun 
og klæðaburði áttu sinn þátt í að gera lífið léttara og þægilegra. Og 




síðast, en ekki sízt varö kvenfrelsiS sem þá var aS ná sér niSri til þess 
aS breyta lifnaSarháttum. Konur, sem fram að þessu hafSi veriS skipaS- 
ur bekkur innan heimilisins, og aS mestu leyti aSeins þar, tóku aS leita út 
fyrir heimilin og aS skapa sér nýja atvinnu og menningar möguleika, á 
ótal nýjum sviSum. 

ÞaS geta veriS skiftar skoSanir um hvert alt þetta hafi veriS sannar 
framfarir. Sennilega hefir þessi hreyfing, þessi hraSi, þetta frelsi, veriS 
vanbrúkaS á stundum, og þess vegna valdiS slysum. En ætli gamla kyr- 
staSan hafi ekki einnig veriS sek um slíkt hiS sama, á sinn hátt. Og varla 
get eg ímyndaS mér aS nein okkar mundi óska sér eSa sínum aftur undir 
gömlu lífsskilyrSin. 

Meðan á fyrra stríSinu stóS, fanst manni til um hvaS viSfangsefniS 
var viSurhlutamikiS. Og þegar viS lítum til baka, sjáum viS aS miklu var 
afkastaS meS tækjunum sem þá voru handbær. En þegar viS svo berum 
þetta saman viS verkefniS sem nú liggur fyrir, og tækin sem nú eru til, 
verSur hiS fyrra sem smámunir í samanburSi viS hiS síSara. Hamfarimar 
hinar fyrri sem barnabrek í samanburSi viS jötuntökin sem nú eru gerS. 
Enda er nú öllum kröftum líkams og sálar etjaS móti ósköpunum. Ekkert 
er sparaS. Öllu er fómaS. Önnur eins átök hafa aldrei fyr veriS gerS. 
AnnaS eins rót hefir aldrei hrifiS mannlífiS . 

Sem stendur er öllum framkvæmdum beitt til aS vinna stríSiS. Öll 
vinna, öll viSleitni vísindanna stefnir aSeins aS því markmiSi. Nýjar 
leiSir finnast til þess sem gera þarf. Ný efni, ný áhöld koma í brúk. Og í 
átökunum aukast kraftarnir. Hvílíkur kraftur til eySileggingar! En hví- 
líkt afl, einnig, til uppbyggingar, þegar því verSur beitt til aS endur 
byggja þaS sem stríSiS hefir brotiS niður, til aS endurreisa mannfélagiS 
til nýs og betra lífs. 

Charles M. A. Stine, vara-forseti hins volduga DuPont de Nemours 
félags í Wilmington, Delaware, flutti fyrirlestur 7. september í fyrra, á 
fundi American Chemical Society, sem haldinn var í Buffalo, N. Y. MeSal 
annars farast honum orS eitthvaS á þessa leiS: í dag framleiSum viS meS 
því augnamiði aS eySileggja. Á morgun framleiSum viS í því skyni aS 
endurreisa. Áframhaldandi uppfyndingar og framleiðsla munu marg- 
falda eignir þjóSarinnar tífalt. — fimtugfalt — hundraSfalt. AS fengnum 
sigursælum friSi mun straumur allsnægta velta yfir þjóSina. Þá 
verSrn: undir því komiS aS við höfum framsýni og djörfung til aS notfæra 
oss þessar nægtir, sjálfum oss og heiminum til gagns, eSa viS látum þær 
hrúgast aS okkur, og verSa til vandræSa. 

Svo telur hann upp nokkur dæmi af framtíSarhorfunum, og byggir 
þau á uppfyndingum sem þegar eru til, og nothæfar. Fyrst hin nýju og 
endurbættu flutningstæki á landi, sjó, og í lofti, sem muni gerbreyta 
samgöngum, og margauka möguleika almennings til aS nota þær, sér 

10 





til gamans og gagns. Þar næst nefnir hann endurbætt húsakynni, sem 
verði bæöi fögur og hentug. Húsin munu þá veröa bygð í verkstæðun- 
um, í pörtum, sem falli nákvæmlega saman, eins og bókahyllur í nútíðar 
bókaskápum, og sem hægt verði að setja saman með lítilli fyrirhöfn. 
Rafhituð og raflýst eiga þessi húsn að vera, og það svo haganlega að 
engin fyrirhöfn fylgi. Svo næm eiga hitunar og birtu tækin að vera, að 
þeim er ætlað að tempra hvort tveggja af sjálfsdáðum í nákvæmu sam- 
ræmi við hlýindin og birtuna utan dyra. Birtan verður líkust dagsbirtu að 
lit, og mjög þægileg auganu. Alt ryk og blómaduft hreinsast úr loftinu í 
hringferð þess um hitunar og kælingar tækin og við það verður andrúms- 
loftið innan dyra mikið heilnæmara. Heilsufar heimilisfólksins ætti af 
þessari einu ástæðu að verða mikið betra en nú á sér stað. 

Þar að auki mun matarhæfi verða ákaflega mikið hollara en við eig- 
um að venjast, því það verður aðallega miðað við nákvæmar þarfir lík- 
amans. Aukin þekking á þessu sviði hefir þegar náð sér talsvert niðri 
manna á meðal, en má þó teljast aðeins í byrjun. Ennfremur kemur þá 
hin stóraukna þekking á læknisvísindum að góðu haldi. 

Alt þetta ætti mjög að auka á lífsþægindin, og gera lífið létt og 
unaðslegt. Óneitanlega er þetta fögur mynd, — fagur framtíðardraum- 
ur. Þó gerir vísinda og athafnamaðurinn Dr. Stine þá athugasemd, að 
til þess að öll þessi lífsgæði geti orði til blressunar og sannra framfara, 
þurfi bæði framsýni og djörfung. Annars geti nægtirnar oðið til vand- 
ræða og ógæfu. 

Og hver mundi þá sú ógæfa geta verið? Frá mínu sjónarmiði sú, að 
við létum nægtirnar leiða oss í þá freistni að gleyma því að maðurinri lifir 
ekki á brauði einu, heldur þarf að tileinka sér þann kraft sem heldur 
honum í trúarlegu og verklegu sambandi við Guð. Ógæfan sú, að við 
aftur mistum sjónar á því að auður, völd og munaðarlíf, hafa ekki í sér 
fólgið hið lífræna afl kristsandans, sem þarf að vera aðal kjami allra 
framfara. Ógæfan sú, að vér tækjum á ný að hrifsa hver til sín af þessum 
gæðum, án tillits til þess hvort sumir meðbræður okkar og náungar yrðu 
raunalega afskiftir. 

Oft er talað um hið yfirstandandi stríð, sem algert stríð, (total war), 
vegna þess það snertir allar manneskjur á öllum sviðum lífs þeirra. Rekst- 
ur þess getur útheimt alla þeirra lífs og sálar krafta, allar eignir, og ef 
þörf gerist, jafnvel lífið sjáíft. Að sama skapi má búast við að endur- 
reisnar tímabilið, sem kemur á eftir stríðinu, verði algert endurreisnar 
tímabil (total reconstmction period), og að það krefjist liðs allra manna. 
Það verður að líkindum tímabil áframhaldandi erfiðis, sjálfsafneitunar og 
fómfærslu. 

Eitt af undarlegum fyrirbrigðum þessarar styrjaldar er það, hvaö 
mikil áhersla er lögð á afstöðu og framkomu einstaklingsins, hvar og 

11 






hvernig sem hann er settur í þjóðlífinu. Dagleg breytni hans er talin aS 
geta haft ótrúlega mikil áhrif á framgang stríðsins, annaShvort heppileg 
eSa óheppileg. Þess vegna er hann stöSugt varaSur viS ýmsu sem gæti 
orðiS til ills, en eggjaSur til þess sem koma mætti aS gagni. Hann er 
varaSur viS lausmælgi, viS eySslusemi til matar, fata, eSa annara per- 
sónulegra þarfa. Hann er ámintur um aS vera nýtinn á alt ætt og óætt, 
og aS láta ekkert fara til spillis. Honum er ráSlagt aS vera óeigingjam í 
viSskiftum viS aðra og að láta í té alla hjálpsemi, þeim sem hann nær til. 
Hann er eggjaSur á aS láta af mörkum, alt þaS fé sem hann getur við sig 
losaS velferSarmálum mannfélagsins til hjálpar. Honum er innrætt aS 
láta hvorki hatur né hefndarhug til óvinanna, fá yfirráS í huga sínum. 
Honum er innrætt aS venja sig á aS launa hiS illa meS hinu góða. Alt 
er þetta lífsspeki bygS á kristilegum dygSum sem í sér hafa skilyrði til að 
lyfta lífinu í hærra veldi. 

Á kristilegum grundvelli verSur hiS endurreista þjóSlíf aS standa. 
Annars á þaS enga framtíSarvon. Hvort þá tekst aS eignast slíkan grund- 
völl er aS miklu leyti undir því komiS hvort viS eigum nægilegt kristi- 
legt víSsýni, nóga kristilega djörfung, nógan kristilegan kærleika. 

Þó undarlegt megi virSast verSur þaS nú stríSið sjálft sem leggur 
'til meginþáttinn í endurreisnar starfiS. Pilttrnir sem viS horfSum á eftir 
út í herþjónustuna, meS grátandi tárum, koma heim aftur meiri og betri 
menn en þeir fóru, og færari til aS vinna hiS þýSingarmikla starf. Þeir hafa 
veriS þjálfaSir, og mentaSir í ótal greinum og hafa þar af leiSandi fundiS 
sjálfa sig, og hæfileika sína. Þeir munu því ekki þurfa aS ganga gruf- 
landi aS verkahring sínum. FerSalög þeirra út um víSa veröld, munu 
hafa aukiS þeim þekking, og gefiS þeim víSsýni svo mikiS, aS þeir líti 
veröldina alla sem verksviS sitt. Djörfung mun þá ekki skorta, því djörf- 
ung og dugnaSur hefir veriS undirstöSu atriSi í lífi þeirra allan her- 
þjónustutímann. Kristilegur kærleiksandi er þegar farinn aS berast heim 
frá þeim, gegn um bréfin þeirra og fórnfærslu. Okkur er sagt, aS guS- 
leysingjar finnist ekki í búSum áhlaupaherins. 

Og viS einstaklingarnir heima fyrir, ættum hvorki aS vilja né geta 
setiS hjá án þátttöku í hinu mikla starfi. ViS hljótum aS taka okiS oss á 
herSar, og munum finna aS þaS er undarlega létt. Sem kristnar konur 
viljum viS hér samankomnar taka oss þaS á herSar meS gleSi, í Jesú 
nafni. 


Kirstín H. Ólafson 


12 




Trúboðsfélag Selkirk safnaðar 

Eftir Maríu Hinrikson 

Þegar Mrs. Ólafsson baö mig aö skrifa sögu okkar smáa trúboðs- 
félags haföi eg einlægan vilja að veröa viö bón hennar, langaöi að gera 
tilraun vegna þess að mér þykir vænt um félagiö. Komu í hugann margar 
dýrmætar endurminningar um kærleiksríka samfundi og ánægjulega sam- 
vinnu. Áræðiö til að byrja á skriftinni fékk eg fyrir loforö Mrs. Ólafs- 
son aö hún skyldi lesa yfir og lagfæra próförkina; fyrir þaö er eg henni 
þakklát. 

Trúboðsfélag Selkirk safnaöar er elzta trúboösfélag kirkjufélags 
vors. Á síðast liðnu ári hafði það starfað í þrjátíu ár. Hugsjón þess og 
stefna er bezt lýst í eftirfylgjandi ljóði eftir séra N. S. Thorlákson. Sendi 
hann félaginu það um jólin 1933. 

Félagið litla sem lítið berst á 
lítið þó sé hinum stóru hjá, 
samt er í lífinu liður; 
út yfir heimaból hefir það séð. 

Helga í starfinu vill vera með 
heimi og flytjist Guðs friður. 

Guði frá kallið kom kært til þess heim 
konungi manna að hlýða þeim 
er sigra vill sálir svo lifi. 

1 þjónustu vildi það vera hans 
vinarins bezta sérhvers manns, 
skýrt svo hans nafn á líf skrifi. 

Félagið litla sem lítið berst á 
lifir í von um að fá að sjá 
hærra í heiminum rísa 
sólina Hans sem er himinsins ljós 
himna og manna sigurhrós, 
mönnum í myrkri að lýsa. 

Félagið litla sem lítið berst á, 

Lítinn þó árangur fái að sjá, 
horfir þó vongott til hæða. 

Árangur lífsins sézt allur þar, 
eilífar græðast þar vonimar 
fullkomnun allra fræða. 


13 



Það var á sjö vikna föstunni að Mrs. N. S. Thorlakson heimsótti 
nokkrar konur og vakti hjá þeim áhuga til aö kynnast erlendu trúboði. 
Þegar þær höfðu kynst því starfi hlaut hitt að fylgja að hafa löngun til að 
styrkja það. Bauð hún þeim á fund á prestsetrinu 6. marz 1912. Sjö 
konur mættu á þessum fyrsta fundi. Þegar staðið var upp frá kaffi 
borðinu skýrði séra Steingrímur frá tilgangi fundarins var svo sunginn 
sálmurinn “Ó Drottinn minnar sálarsól”. Séra Steingrímur las biblíu 
kafla og flutti bæn og skýrði frá trúboðsstarfi kirkjufélagsins. Fóru svo 
fram kosningar þar sem þessar konvu: voru settar í embætti: Mrs. N. S. 
Thorlákson, forseti; Mrs. A. S. Nordal, gjaldkeri og Mrs. E. J. Hinrikson, 
ritari. — Aðrir stofnendur voru: Mrs. Th. Anderson, Mrs. R. S. Benson, 
Mrs. S. J. Stefánson og Miss Margrét Thorlakson. Stofnskrá var sam- 
þykt. Tilgangur félagsins er að auka þekking á trúboðsstarfi og áhuga 
fyrir því og styrkja það starf eftir mætti. 

Trúboðsfélagið er smæðsta starfsgrein safnaðarins; tuttugu konur 
hafa gerst meðlimir. Aldrei hefir neinn meðlimur sagt sig úr félaginu 
en 8 konur hafa flutt úr bænum af meðlimum þess. Fundir eru ávalt 
haldnir á heimilum meðlima. Prestur safnaðarins er ávalt á fundum og 
hefir guðræknisstund í fundarbyrjun og flytur erindi á íslenzku eða 
ensku um þau málefni sem félaginu eru hjartfólgnust. Prestkonur safn- 
aðarins eru ávalt forsetar trúboðsfélagsins. Aðkomnir gestir sem hafa 
flutt bænir, erindi eða talað uppörfandi orð til félagsins eru þessir: 
Trúboðshjónin séra S. O. Thorlákson og Mrs. Thorlákson í hverju heim- 
fararleyfi þeirra og bréf þeirra ávalt lesin á fundum. 

Séra Friðrik Friðriksson, Reykjavík, 1914-15. 

Miss Sigrid Esbhern — trúboði frá Inlandi, 1914. 

Mrs. María G. Árnason, Minneota, Minn., 1914 
Ástvaldur Gíslason, Reykjavík, 1918. 

Séra H. Sigmar, 1913-1917-1920-1921. 

Mrs. R. Marteinsson, Winnipeg, 1923. 

Séra Sigurður Ólafsson, Gimli, 1927. 

1 mörg ár stóð félagið fyrir einni samkomu á ári en síðustu ár hefir 
það fallið niður, en peuingum hefir verið safnað með því að fara heim 
til safnaðarfólks og beðið hefir verið um frjáls tillög. 

Árið 1925 flutti Miss Edna Sutherland fyrirlestur og sýndi myndir af 
Píslarsögunni eins og hún var sýnd í Oberammergau. 1928 var Rev. 
Buchanan trúboði frá Indlandi programs gestur; flutti erindi og sýndi 
myndir. 1926 flutti séra Steingrímur erindi um ferð þeirra hjónanna til 
Noregs og Islands. 1931 gaf Dr. B. J. Brandson félaginu samkomu, 
sýndi hreyfi- og skuggamyndir af hátíðahaldinu á Islandi 1930. 

14 



Á hverju ári hefir félagiö gefiö í trúboðssjóð kirkjufélags vors. 
Hefir þaö gefiö alls eitt þúsund, sjö hundruö og tuttugu og þrjá dali 
($1,723.00). Sýnir það glögglega hvaö lítill hópur getur áorkað í kyrþey. 
Yfir fundunum hvílir helgur blær, hópurinn nemur staðar á afviknum 
staö til að færast nær honum sem sagði: “Fariö og geriö allar þjóðir að 
minum lærisveinum.” 

Erindin sem eg lýk þessu meö voru send félaginu síðastliðin vetur. 
Munu þau vera hið síðasta sem okkar látni leiðtogi orti: 


Nýárskveðja til trúboðsfélags Selkirk safnaðar 1943 

Komu jól með gjöf og gleði, 
gæði drottinleg, 

Kærleiks yl er gefur gleði, 
greiðir lífi veg. 

Kærleiks veg. 

Kveikir ljós í kristnum hjörtum 
kærleiksljósið bjart, 

Loga á með ljóma björtum — 
ljóminn kvennaskart, 
lífsins skart. 

Gæðin jóla greipt í hjarta 
gjöful verður mund. 

Kærleiksrósir skærast skarta 
skín og hýrust lund, 
lífsglöð lund. 

Sama prýðir ættar yndi 
ykkur konum með 

Sama hlýjan ljúf í lyndi, 
líknarhugult geð, 
góðvirkt geð. 

Hlýtt við þökkum heimsókn hýra 
holla að gömlum sið. 

Alreynd gæði, alúð skýra 
alt sem veittuð þið, 
ávalt þið. 


15 






Áriö nýja biöjum bera 
Blessun dýra í skaut. 

Frelsis ár og farsælt veri 
Frelsarans á braut, 
friöarbraut. 

Gleðilegt ár! 

Hjartanlegast, 

Erika og Steingrímur 


SYSTURNAR ÞRJÁR 

Erindi flutt af Ingibjörgu J. Ólafsson 
á þingi Bandalags Lút. Kvenna, 
í Winnipeg, 1. júlí 1943. 


Þegar eg var að velja umtalsefni fyrir þetta erindi var eg þeirrar 
skoðunar að okkur væri það ekki óljúft að komast út fyrir heimahagana 
um stund. Vildi eg því bjóða ykkur að hverfa með mér í anda til landsins 
sérkennilega og víðáttumikla hinum megin hnattarins. Landsins sem um 
eitt skeið hugðist geta hulið sig á bak við múrvegg til að forðast áhrif 
vestrænnar menningar, en sem þessi síðustu ár hefir staðið sem múr- 
veggur til að stemma stigu fyrir afli eyðileggingarinnar. Á því hafa 
öldurnar brotnað sem hugðust að velta sér yfir austræn og vestræn lönd. 1 
hinu mikla Kínaveldi vildi eg gera ykkur kunnug aðaldráttum úr æfi- 
sögu og starfi þriggja kvenna. Það eru systurnar þrjár, sem á síðustu 
árum hafa leyst af hendi svo þýðingarmikið starf í að leggja grundvöll 
fyrir framtíð hinnar kínversku þjóðar. 

Fyrst vildi eg biðja ykkur að hverfa um augnablik sjötíu og þrjú 
ár aftur í tímann. — Árið 1870 er fólksflutningsskip að leggja til hafs frá 
Kína til Bandaríkjanna. Meðal farþeganna er níu ára gamall kínverskur 
drengur Soong-Yao-ju að nafni. Hann er þungbúinn og þögull, tárin 
streyma ofan kinnar hans er hann horfir út á hafið. Hann er á leið til 
móðurbróður síns í Boston, sem hafði tekið hann sér í sonarstað, hjá 
honum átti hann að læra verzlunarfræði upp á kínverska vísu. Hin 
auðuga Soong ætt tilheyrði kaupmannastéttinni, allir drengir henni til- 
heyrandi urðu að feta veginn sem hafði verið lagður út fyrir þá, að 

16 





gerast kaupmenn og græöa fé. 1 huga drengsins var uppreisn á móti 
þessu. Hann þráöi alt annað. 

Það væri efni í heila bók að lýsa árunum sem hann dvaldi í Banda- 
ríkjunum, en fá orð um það efni verða að duga hér. 

Eftir að hafa verið þrjú ár innan við söluborð frænda síns hafði 
hann drukkið í sig ýmsa nýja siði. Oft hafði hann grátbeðið frænda sinn 
að lofa sér á skóla til að mentast, en hann bara brosti að þeim barnaskap. 
Svo eina nótt strauk hann, komst um borð í skip sem lá í höfn í Boston. 
Skipstjórinn, sem hét Charles Jones, hlustaði á sögu hans og afréð að 
hafa hann um tíma fyrir vikadreng á skipinu. Mér finst að einhver hulin 
kraftur hafi komið honum til að taka þá ákvörðun í stað þess að flytja 
hann heim aftur til hins auðuga frænda hans. Hann var sterktrúað göf- 
ugmenni og lagði rækt við að kynnast þessum einmana heiðna dreng. 
Á tómstundum þeirra kendi hann honum undirstöðuatriði kristindómsins, 
sem hann hlustaði á með fögnuði og hrifningu. Eftir stuttan tíma fór 
Mr. Jones með hann í land í North Carolina, sagði Meþodista presti 
nokkrum þar sögu hans og bað hann að eiga tal við hann. Varð hann 
undrandi og hrifinn af gáfum hans og skilningi. Lét hann þá skíra 
sig til kristinnar trúar og valdi sér nafnið Charles Jones Soong. Sagði að 
það væri viðurkenning fyrir þá miklu þakklætisskuld sem hann stæði í 
við hinn góða skipstjóra. Með hjálp prestsins komst hann þar á skóla en 
skipstjórinn hvarf aftur til starfs sín. Án efa hefir hann ekki órað fyrir 
hvaða undra þýðingu þetta góðverk hans hafði fyrir hina kínversku þjóð. 

Árið 1886 (13 árum síðar) fer Charles Soong aftur heim til Kína, 
eftir hinn glæsilegasta mentaferil á nokkrum beztu skólum Bandaríkjanna. 
Hafði hann þá verið vígður prestur Meþodista kirkjunnar. Hann byrjar 
starf sitt sem kennimaður í Shanghai. Alla æfi var hann ákveðinn trú- 
maður og jafn ákveðinn í að leggja alt í sölur til að leysa þjóð sína undan 
oki einveldis og áþjánar. Hann giftist kristinni konu sem var gáfuð, 
stórbrotin og réttlát. Hún hafði sérstaka löngun til að hlynna að og 
rétta hluta olnbogabamanna. Þessi hjón vom foreldrar hinna frægu 
Soong-systkina — dætur þeirra þrjár em systurnar er eg vildi tala um 
hér í kvöld. 

Það heillar hugann að lesa um æsku ár þessara systra. Allar vom 
þær aldar upp í hinum strangasta aga. Elzta systirin, Eiling, byrjar skóla 
5 ára að aldri, þegar henni er komið fyrir á trúboðsskóla í Shanghai, þar 
var hún lang yngst allra. Lýsir hún kvöldunum löngu sem aldrei ætl- 
uðu að líða þegar hún var þar ein í svefnherbergi sínu. Úr fjarlægð 
barst til hennar ómur af söng þar sem hinir eldri nemendur vom að 
syngja. “Eg sofnaði” segir hún, “kvöld eftir kvöld við það að hafa upp 
aftur og aftur orðin: Help of the helpless, oh, abide with me.” 

17 






Allar voru þær sendar til Bandaríkjanna til að mentast á ungþroska 
aldri. Ektu systumar tvær dvöldu þar í sex ár, hin yngsta í tíú ár. Sú 
reynsla varð erfiðust fyrir þá elztu, þar sem hún var ein í skólanum af 
sínum þjóðflokk, þar til systur hennar komu. Án efa hefir ræzt á þeim 
að einstæðingsskapur þroskar sálarlífið. Þær fundu styrk í hinni hreinu 
og bamslegu trú sem þeim hafði verið innrætt heima, þær fundu einnig 
styrk í sjálfum sér þegar þeim hraus hugur við ýmsu sem þeim fanst 
koma í mótsögn við að þær dveldu í frelsisins landi. En eftir því sem 
árin liðu lærðu þær að elska landið sem gaf þeim svo mörg tækifæri tíl 
þroska; þær teiguðu af lindum þekkingarinnar og dreymdi um hve 
mikið þær gætu gert fyrir landið sitt þegar þær kæmu heim og tækju með 
sér alt það bezta sem þær höfðu numið. 

Elzta systirin, Eiling, kemur heim stuttu fyrir stjórnarbyltinguna 
miklu 1910—12, þar sem fjögur hundruð miljónir sálna voru leystar 
undan oki kúgunar og einveldis, sem hafði legið sem farg á þjóðinni í 
fjögur þúsund ár. Aðal leiðtogar stjómarbyltingarinnar vom þeir Charles 
Soong (faðir þeirra) og Sun Yat Sen. Nokkru síðar kemur næsta systirin, 
Chengling, heim og eftir nokkur ár hin yngsta — Meiling. 

Við getum skilið að það var ekki sem léttast fyrir þær að njóta sín til 
fulls þegar heim kom: foreldrar þeirra höfðu brotið allar siðvenjur 
þegar þau sendu dætur sínar erlendis til menta. Þær komu heim með 
nýja siði og hinnar vestrænu menningar gætti mikils í allri framkomu 
þeirra og afstöðu. Fólkið leit á þær með tortryggni. Kvenþjóðin var 
ekki laus við afbrýðissemi og var alls ekki reiðubúin að láta leiðast af 
þeim. Enn á ný fundu þær sig einmana í sínu eigin föðurlandi. 

En þær yfirbuguðu fljótlega alla þessa örðugleika. Þær voru allar 
hógværar og tilbakahaldandi að upplagi sér í lagi tvær hinar elztu, á 
skólanum hafði þeim aldrei tekist að vinna bug á þeirri feimni og hlið- 
drægni sem er svo rík í upplagi kínverskra kvenna. Hin yngsta, Meiling, 
var framgjarnari og brann af starfsþrá. Allar vom þær hreinskilnar og 
styrkar og allar gæddar miklum gáfum. Áður en varði vora þær famar að 
njóta sín hið bezta, störfuðu af alúð og lögðu sitt til a koma á skipu- 
lagi eftir hin ógurlegu umbrot sem stjórnarbyltingin hafði í för með sér. 

Þær komu á fót fjölda skóla fyrir munaðarleysingja — eitt af afleið- 
ingum stjómarbyltingarinnar vom hin mörgu þúsund ekkna og munað- 
arleysingja í landinu. Á meðal þeirra störfuðu þær af alúð og áorkuðu 
undursamlegum brevtingum. Grundvöllurinn varð að vera traustur, og 
með vandvirkni varð að byggja þar ofan á. “Hin kínverska þjóð,’ sögðu 
þær, “skal verða mentuð og kristin þjóð, systur okkar hér verðskulda að 
mega njóta sama frelsis og hafa sama tækifæri til mentunar og systur 
okkar vestan hafs.” 


18 




Nokkru síSar giftist ekta systirin Dr. Kung, sem varð fjármálaráð- 
gjafi hins nýja fyrirkomulags. Sú næsta aö aldri giftist Dr. Sun Yat Sen. 
leiStoga stjórnarbyltingarinnar og 15 árum síSar giftist Meiling — yngsta 
systirin — Chiang Kai-Shek, sem nú er forseti og yfirhershöfSingi í Kína. 

Þegar hinn voldugi hershöfSingi feldi ástarhug til hinnar gáfuSu 
og fögru Meiling er sagt aS tengdabróSir hennar, Dr. Sun Yat Sen, 
hafi ráSlagt honmn aS bíSa um tíma áSur en hann færSi þaS í tal viS 
móður hennar. Faðir hennar var þá dáinn, en systur og móSur voru 
mjög mótfallnar þessum ráSahag af ýmsum ástæSum, en sér í lagi af því 
aS hann var ekki kristinn. Og hinn stórhuga Chiang Kai-Shek varS aS 
gera sér aS góðu aS bíSa í fimm ár þangaS til Mde. Soong veitti honum 
áheym. KvaSst hún þá mundi gefa samþykki sitt ef hann tæki kristna 
trú. Hann lofaSist aSeins til aS kynna sér grundvallaratriSi hennar og 
lesa Biblíuna og kvaSst svo mundi koma aftur á fund hennar. AS nokkr- 
um tíma liSnum kom hann og sagSist reiSubúinn til aS láta skírast. 
BrúSkaup þeirra fór fram í lok ársins 1927. 

Án þess aS gera tilraun til aS útskýra hina pólitísku flokkaskiftingu 
í Kína um þaS leyti, vildi eg aSeins geta þess aS eins og þá hafSi skipast 
til höfSu systumar þrjár gifst leiStogum hinna þriggja aSalflokka. Hver 
um sig var önnur hönd manns síns og fylgdu hans stefnu af lífi og sál; 
mætti því segja aS þær vom merkisberar hinna þriggja pólitísku stefna. 
En systur í Kína slíta ekki einingarband þó skoSanir falli ekki saman; 
þegar annir leyfSu mættust þær á hinu fagra heimili móSur sinnar, rifj- 
uðu upp bersku minningar, földu sig fyrir fjöldanum og hvíldust um 
stund unz þær hurfu aftur heim til starfa. Þá sem fyr talaSi móSur þeirra 
um fyrir þeim aS láta leiSast af vilja GuSs en ekki af sínum eigin vilja. 
Einungis þannig sagSi hún gætu þær hjálpaS til aS byggja upp Kínaveldi 
sem þá var sundurtætt af innbyrSis óeirSum. 

Ókleift væri aS lýsa fyllilega starfi Mde. Chiang Kai-Shek á þessum 
áram, þá hafSi hún ótakmarkaS starfsþrek. 1 tíu ár vann hún og maSur 
hennar aS því aS sameina hina þrjá flokka í Kína — vonuSu þau og 
fylgjendur þeirra aS geta komiS á einingu og friSi í landinu. 1 öllu. 
starfi þeirra var hún ávalt viS hliS manns síns, skrifaSi bréf hans, túlkaSi 
fyrir hann og mætti meS honum á fundum. Vil eg tilfæra hér aSeins 
eitt af mörgum dæmum um dirfsku hennar og atorku frá þeim ámm. 

FréttablöS skýrSu frá því meS stómm stöfum aS Chiang hershöfingi 
hefSi verið numinn á burtu af uppreisnarflokki í Kína, átti a neySa hann 
til aS ljósta upp leyndarmáli og undirskrifa samninga, þjóSin stóð á önd- 
inni og beiS úrslita, framtíS landsins virtist hanga á þræSi. Hann neitaSi 
meS öllu, beiS rólegur og gerSi sér litla von um aS komast lífs af. Alt sem 
reynt var til aS koma á samkomulagi hafSi mistekist, hann var aSfram 
kominn af þreytu og hungri. Tókst honum aS senda boS heim til konu 


19 



sinnar; aöeins fáein hughreystingarorö og þá bón aö biöja hana að vera 
kyrra heima þar sem hún væri óhult en reyna ekki að komast á fund 
sinn. Þegar boðin komu var Mde. Chiang ferðbúin, var ferðinni heitið 
þangað sem maður hennar var, á fund óvina þeirra. Hún ferðaðist í 
loftfari; með henni fór trúnaðarvinur þeirra, W. H. Donald. Áður en 
hún sté út úr loftfarinu smeygði hún hlaðinni skambyssu í lófa hans og 
hvíslaði: “Þú sérð um að eg verði ekki tekin lifandi sem fangi ef alt 
annað bregst.” — Hún fékk að sjá mann sinn, honum varð að orði: “Þú 
komin í þessa ljóna gryfju! Hvernig gastu gert þetta?” I tvær vikur 
vann hún að því að fá hann lausann og loks tókst henni að tala óvinum 
þeirra. hughvarf, og heim fór hún með hann með sér. 

Loks virtist sem hið mikla verk að sameina Kína væri að takast. 
Systurnar þrjár mættu á opinberum stað í Chungking og þjóðin fagnaði 
að það væri merki þess að samvinna meðal flokkanna væri að komast á. 
En þá skall yfir hið ógurlega stríð við Japan, óvænt að mestu og þjóðin 
óundirbúin til varnar. Hinn mikilhæfi Chiang Kai-Shek fylkir liði sem 
bezt hann má; þjóðin gleymir öllum erjum og sameinast í vörn á móti 
óvinunum. Nú sameinuðu systumar krafta sína fyllilega; Mde. Sun 
sem í nokkur ár hafði verið ekkja og haldið uppi leiðtoga starfi manns 
SÍns; Mde. Kung, sem á bak við sig hafði ekki einungis mikla hæfilegleika 
heldur líka mikið peningaafl; og Mde. Chiang Kai-Shek, fyrsta kona 
landsins. 

Mde. Kung tók að sér umsjón á hjúkrunarstarfinu í byrjun. Hún 
keypti sjúkra vagna, vöruflutningsbíla og önnur tæki til að flytja hina 
særðu og ýmsan útbúnað. Á tveimur sólarhringum tókst henni að breyta 
tveimur stærstu danshöllunum í Shanghai í sjúkrahús með 300 rúmum og 
ótrúlega fullkomnum útbúnaði. Allan kostnaðinn við það og ótal 
margt fleira borgaði hún úr sínum eigin vasa. Innan skamms skipulagði 
hún sölu á veðbréfum og útvegaði hóp kvenna til að annast um söluna 
víðsvegar um landið. Hún neitaði að láta síns nafns getið í sambandi 
við þessar gjafir og gaf ekki leyfi til að blöðin birtu myndir af henni. 
Hún kvaðst hafa fengið þá skömm á öllu auglýsinga skrumi heldri kvenna 
sem oft draga sér allan heiðurinn en létu aðra gera alt verkið. 

Enn starfar hin hógværa og kyrláta Eiling í kyrþey og heldur vörð 
yfir hinu umfangsmikla hjúkrunarstarfi í Kína, sem hefir orðið þjóðinni 
nærfelt ofurefli. Hún og systir hennar, Mde. Sun, ferðast frá einu 
sjúkrahúsi til annars og bæta úr þörfum, hughreysta og líkna að svo 
miklu leyti sem þær geta. Þær hafa látið reisa hverja stórbygginguna 
eftir aðra fyrir þúsundir af landflótta konum og börnum. Allar eru 
systumar samtaka í að sjá um að ekki sé gengið á rétti munaðraleysingja 
og ekkna. Á verði standa þær fyrir réttlátum kröfum kvenna. Með því 
sem öðru sýna þær sína afstöðu sem kristnar konur tilheyrandi hinni 


20 





undirokuðu kvenþjóð í Kína. Þær eru að byggja hinn trausta grundvöll 
sem er samboðinn kenningu Krists fyrir framtíð landsins síns. 

Eg reyni ekki að gefa fullkomið yfirlit yfir starf Mde. Chiang Kai- 
Shek í sambandi við stríðið. Sérstaklega í byrjun stríðsins þegar alt var 
óskipulagt var verk hennar undursamlegast. Var hún þá á ferðalögum 
að heita má dag og nótt til að gefa ráð og telja kjark í þjóðina. Tók hún 
að sér umsjá flughersins í byrjun þegar maður hennar var of önnum 
kafinn til að geta sint því. Þegar maður les um alt það starf skilur maður 
að heilsa þessarar fíngerðu og smávöxnu konu bilaði og kraftar hennar 
voru lamaðir í bili. 

Aftur vil eg gefa aðeins eitt dæmi um fórnfýsi og dugnað hennar í 
björgunarstarfi. 1 maí 1939 gerðu Japanar stórkostlega loftárás á borg- 
ina Chungking. Var fólk því óvant í Kína, og vanbúnaður á öllu, lítið um 
skýli og fólkið ekki vant við að gefa eða hlýða skipunum. 

Þetta fagra vorkvöld var ótti í íbúum borgarinnar eftir tvær nýaf- 
staðnar árásir sem voru í tiltölulega smáum stíl nóttina áður. Heyrðu 
þeir þá öryggis merkið þrítekið sem fullvissaði um að alt væri óhult. 
Strætisljós voru kveikt, þúsundir komu út á götur frá heimilum og skýl- 
um, glaðir í bragði. En nokkrum mínútum síðar dundi yfir borgina 
þessi ógurlega eyðilegging. Af vangá eða vankunnátttu hafði veríð 
gefið skakt merki. Viðvörunar merki átti að vera þrítekið þar sem t 
fjarska eygðist hinn stóri floti sem stefndi á borgina. Engri reglu né 
stjórn var hægt að koma á. Óstjórnleg hræðsla greip múginn og ástand- 
ið varð voðalegt. Chiang hershöfðingi virtist yfirkominn um stund af 
þeirri hugsun a skortur á eftirliti frá hans hálfu orsakaði það að rangt 
merki var gefið. Alla nótttina vann hann og kona hans að því að-bjarga. 
Hún tók að sér að sjá um að koma börnunum út úr borginni. Maður 
getur ekki lesið frásögumar um þennan morgun (5. maí 1939) í Chungking, 
án þess að vikna. Um sólaruppkomu leggur hópurinn af stað fótgang- 
andi, yfir sex þúsund böm eru þar saman komin, meirihluti þeirra mun- 
aðarleysingjar; hópur kvenna var með þeim. Hin eldri bár>s þau 
yngstu, þau héldust í hendur, fimm og fimm, engir kveinstafir eða tár; 
þögul héldu þau áleiðis til hæðanna í fjarska. Það var komið fram á 
síðari hluta dags þegar Mde. Chiang yfirgaf rústimar, lét keyra sig í 
flutningsbíl (truck) á eftir bömunum. Náði hún hópnum þar sem þau 
sátu við veginn og hvíldust. Tókst henni brátt að ná saman nógu mörg- 
um farartækjum til að flytja þau það sem eftir var leiðarinnar. Bíl- 
stjórarnir gátu ekki gert sér grein fyrir hver þessi kona væri sem sagði 
fyrir verkum. Föt hennar vom illa útlítandi og sviðin, andlitið óhreint 
og hárið úfið — þeir áttuðu sig ekki á að þannig starfaði konan sem 
skipar hæsta sæti kvenna í Kína. 

Með hópnum fylgdist hún í þeirra bráðabirgðar verustað nokkrar 
mílur í burtu, og yfirgaf þau ekki fyr en þolanleg rúm höfðu verið útbúin 

21 


og matur framreiddur, þá fyrst er sagt að stilling þessara kínversku 
bama hafi loks brostið og tárin flóðu. Og Mde. Chiang, sem sjálf er ekki 
móSir, grét mðS þessum munaSarleysingjum sínum. 

Á tímabilinu frá því stríSiS hófst í Kína þar til þaS braust út í Evrópu 
fluttu systumar iðulega útvarpserindi til aS ávarpa Bandaríkja þjóSina. 
Þar finnast einkennilega þrungin spámannleg orS, þaS er hrópendans 
hróp úr neyS aS biSja hina ríku og sterku þjóS að hætta aS selja Japan 
nokkuð það sem nota mætti til stríSsþarfa. Mde. Kung farast þannig orS: 

“ViS biSjum ykkur ekki aS taka upp vopn okkar vegna, en í nafni alls 
réttlætis biSjum viS ykkur aSeins aS stemma stigu fyrir sölu alls þess sem 
Japan getur notaS fyrir vopnasmíSi. Þessa bón höfum viS margsinnis 
endurtekiS. Það getur farið svo að vopnin sem þeir em að búa til úr 
efninu sem þið eruð að rétta þeim verði notuð við ykkar eigin strendin- 
eða á meginlandi ykkar kæra föðurlands.” Skyldi ekki bergmáliS af 
orSum þessarar kínversku konu hafa hljómaS yfir Pearl Harbor. 

Svo vil eg skilja viS systumar þrjár, sem hafa starfaS á þessum ör- 
lagaþmngnu tímum ættjarSar sinnar — áram stjórnbyltinga og marg- 
víslegra afleiSinga hennar—ámm innbyrSis ófriSar, og nú síSast í hinu 
ógurlega stríSi viS Japan. Eg skil viS þær sameinaSar í hinu þýSingar- 
mikla starfi, sem kristnir leiStogar í einu af löndum hörmunganna. Eg 
sé þær í anda sameinaSar í bæn, ennþá studdar áhrifum sinna mikilhæfu 
trúarsterku foreldra sem nú em bæSi látin. — Sé þær vera aS leggja 
gmndvöll hins nýja Kínaveldis, því nú er von til aS þjóSin verSi samein- 
uS kristin þjóS áSur en langir tímar líða. 

LokaorS mín í kvöld teki eg til láns frá Mde. Chiang Kai-Shek; hefi 
eg valiS þau meS þaS í huga aS á meSal áheyrenda minna em mæSur 
meS djúpum skilningi á alvöru yfirstandandi tíma. Þær af okkur sem 
höfuifl fylgt bömunum okkar úr garSi finnum til þess hve lítill hluti af 
okkur sjálfum er eftir heima, svo stór partur fylgir þeim út í hættumar. 
Leit hinna þjökuSu eftir styrk mim vera sú sama hvaSa tungumál sem 
talaS er og hver sem hömndsliturinn kann aS vera. 

“Hin áíSustu ár,” segir Mde. Chiang, “hafa gefiS mér mikinn trú- 
arlegan þroska. Nú finn eg ótakmarkaSan styrk í bæninni, sem eg ekki 
þekti meSan alt lék í lyndi; nú biS eg ekki eins og mér hætti viS aS gera 
áSur fyr, þegar eg baS GuS aS veita mér þetta eSa hitt. Heldur biS eg 
aSeins'að hann sýni mér sinn vilja og gefi mér styrk til aS láta leiSast af 
honum. Nú finn eg svo glöggt aS guSstraustiS hefir lyft mér upp á 
sjónarhæS þar sem útsýniS er hreint og fagurt. LeiSin liggur ekki lengur 
eftir láglendinu þar sem fjallatindarnir em huldir í móSu. — Eg finn 
styrkinn streyma til mín frá GuSi sjálfum, og eg þekki hvorki áhyggjur 
né kvíSa.” 


22 






Kvenfélagstarf á Islandi 

Erindi flutt á fundi Kvenfélags Fyrsta lút. safnaðar í október 1930 
af Guðrúnu Ásgeirsdóttur Johnson. 

Þegar fyrst var farið fram á það við mig, að eg segði frá einhverju 
á kvenfélagsfundi, sem eg hefði séS eða heyrt á ferð minni á Islandi í 
sumar, var margt í huga mínum, en þó stöðvaöist hugurinn sérstaklega 
við eitt efni, og það var kvenfélagsstarfsemi á Islandi. Eg var svo hep- 
pin að kynnast þeim málum ofurlítið sökum þess, að frændkonur mínar 
í Reykjavík eru mjög mikið við þau mál riðnar, og líka var eg þann 
tíma er eg dvaldi í Reykjavík samtíða fröken Halldóru Bjamadóttur, 
sem er ritstjóri kvennablaðsins “Hlín” og auk þess hefir á þessum 
árum beitt sér mjög fyrir öll kvenfélags mál, þó sérstaklega fyrir heim- 
ilisiðnað armálið. 

Eins og öllum þeim er kunnugt, sem fylgst hafa með starfsemi 
kvenna á Islandi síðustu árin, er framsókn þeirra, framfarir og áhugi 
á öllum þjóðfélagsmálum svo mikill, að okkur sem vanar erum kyr- 
stöðunni næstum sunlar, þær líta svo á, að ekkert mál sem miðar að 
því að þroska hugsunarháttinn og vikka sjóndeildarhringinn og bæta 
þjóðfélagið sé þeim óviðkomandi. 

Það eru tiltölulega mjög fá ár síðan nokkur slík starfsemi hófst 
á Islandi. Kvenþjóðin á Islandi, eins og svo víða annarstaðar, þekti 
ekki neitt slíkt, og fannst öll opinber mál lægju langt fyrir utaii sinn 
verkahring, þær gerðu sig svo hjartanlega ánægðar með, ef þær gátu 
verið aðeins bergmál mannanna sinna. En nú hafa tímamir breyst og 
mennirnir með. Nú hafa kvenfélög verið mynduð í öllum sýslum fands- 
ins og viða fleiri en eitt, og þau svo myndað sambönd hvert í sínum 
landsfjórðungi, og svo síðast liðin vetur, það er 1930, var myndað eitt 
alsherjar kvenfélagasamband, og heitir það Kvenfélagasamband Island, 
og er aðalstöð þess í Reykjavík, en í það hafa öll kvenfélagasambönd 
gengið. Síðan kvenfélög voru mynduð hafa konurnar sýnt að þær hafa 
sál og líka þrótt til að hagnýta sér hana. 

Málin eru mörg sem kvenfélögin hafa tekið upp á sína dagskrá og 
man eg aðeins eftir nokkmm þeirra, og vil eg hér telja upp, þau . sem 
eg man eftir. 

I. Hússtjómarfræðslumál: Tilgangurinn er, að félagið vill stuðla 
að því, að öllum konum gefist kostur á húsmæðra og heimilisiðnaðar 
fræðslu, og kensla í handavinnu og matreiðlu verði gerð að skyldu- 
námsgrein í öllum bamaskólum landsins, og að nægilega margir skólar 

23 



verSi settir upp, sem hafi á hendi húsmæSra og heimilisiSnaSarfræSslu, 
einnig komi upp kenslukonuskóla í þéim efnum, og styttri námskeiS 
haldin þar sem ástæSa þykir til. 

II. HeimilisiðnaSarmál: AS félagiS stuSli aS því að heimilisiðnað- 
ur nái sem mestri fullkomnun, og heimilisiSnaSur verSi notaSur sem 
mest í landinu og aS komiS verSi upp útsölustöSum fyrir heimilisiSnaS. 

III. Spítalamál: SpítalamáliS er eitt af stórmálum kvenþjóSarinnar 
á Islandi. Fyrii- örfáum árum mynduSu konur í Reykjavík sjóS, mun 
hafa veriS 1915, sem svo öll kvenfélög landsins tóku þátt í aS auka 
og margfalda, og fyrir þeirra mikla áhuga og framkvæmdir er nú Land- 
spítalinn reistur, og hefir nú veriS opnaSur til starfrækslu. 1 mörg 
undanfarin ár hefir enginn spítali veriS í Reykjavík nema Katólski 
Spítalinn, sem hefir veriS rekinn af útlendingum og útlendu fé, þangaS 
til aS þessu nauSsynjamáli var hrundiS á staS af þessum framkvæmd- 
arsömu konum. Þær afhentu sjóSinn, sem þær voru búnar aS auka og 
ávaxta uppi 300,000 krónur, meS þeim skilyrSum aS búiS yrSi aS reysa 
bygginguna áriS 1930. Þó ríkissjóSur hafi lagt mikiS fé til fyrirtæk- 
isins, þá voru þaS konurnar sem hnmdu málinu á staS (þó hefi eg heyrt 
aS stjómin hafi þakkaS þeim þaS meS því aS visa fulltrúa kvenna 
úr Spítalanefndinni og ekki boSiS konum aS vera viSstöddum þegar 
Spítalinn var formlega opnaSur) auk þessarar upphæSar sem hér aS 
ofan er skyrt frá, mynduSu konur — 1916 — minningarsjóS sem nú er 
180,000 kr. sem nú er kallaSur MinningarsjóSur Landspítalans. Þessi 
sjóSur á aS vera til styrktar fátæklingum. ÞaS er á sumum sjúkra- 
húsum, sérstaklega í Evrópu, aS dymm þeirra er lokaS fyrir fátækl- 
ingum. Konurnar á -Islandi hafa nú bætt úr þeirri hættu, meS 
því aS rétta slíku fólki hjálparhönd. Fyrsta gjöfin í þennan Minning- 
arsjóS voru 10 kr. sem gefnar voru í minningu um gamlan og góSann 
borgara. Ættingjar hans höfSu afbeSiS kransa eSa blóm, og voru gefnar 
alls viS þetta tækifæri 62 kr. Var þá þegar afráSiS aS gefa út minn- 
ingarspöld og auglýsa þau í sambandi viS jarSarfarir. Þessi sjóSur 
sem haldinn var algerlega aSgreindum frá öSrum tekjum spítalasjóSsins, 
jókst svo ótrújega fljótt aS nú er hann 180,000 kr. Skipulagsskrá fyrir 
sjóSinn var samin, og samþykt af konungi 26. september 1930, og sam- 
kvæmt henni á aS leggja helming vaxta viS höfuSstólinn þar til sjóS- 
urinn .er orSinn 250,000 kr. Konunum hefir þótt þaS tryggast aS sjá 
sjálfar fyrir geymslu peninganna og er nú mestur hluti þeirra í 
söfminarsjóSi 

IV. Umferðarkensla í garðyrkju: Félögin hafa komiS á staS um- 
ferSarkenslu í garSyikju. Hugmyndin er sú aS senda stúlku eSa stúlkur 
um sveitirnar til aS kenna aS undirbúa matjurtagarSa undir garSávexti 
og meSferS á plöntum og svo hagnýting garSmatar. Reynslan hefir 

24 



sýnt að með réttri meöferð og alúð má rækta á Islandi hér um bil alla 
garðávexti sem hér vaxa. 

V. HeilbrigcSismál: Þær hafa komið á hjá sér fyrirlestrum um þau 
efni, svo sem mataræði og réttri samsetning fæðunnar. Einnig hafa 
þær ákveðið aö vinna að því, að eftirlit sé haft á að vandað sé sem 
bezt kaup á útlendum matvælum, sérstaklega kornvörum og hlynna 
að því að ómalaður rúgur sé keyptur en ekki rúgmjöl, ög hann sé svo 
malaður í landinu, og smá myllum sé komið upp í því skini. 

VI. Umbætur á eldhúsum: Þær vilja vinna aS því, að gerSar séu 
umbætur á eldhúsum á landinu, aS þau séu gerS bæSi fullkomnari og 
þægilegri aS vinna í þeim svo hægt sé aS koma verkinu áfram á helm- 
ingi styttri tíma en áSur. Þær hafa fengiS byggingameistara til aS 
halda fyrirlestra um þau efni, og hafa gefiS verSlaun fyrir bezt gerSa 
uppdrætti í því sambandi, einnig af bezt gerSum húsgögnum. 

VII. Bamaheimili: Þær tala nú mikiS um aS koma upp barnaheim- 
ilum. 

VIII. Sumarbústaðir fyrir böm uppi í sveit, sérstaklega þau sem 
ódæl em og ófyrirleitin heima fyrir. 

IX. Mæðrastyrks mál. 

X. Heimilisiðnaðarsýning: SambandiS hefir komiS á sýningum á 
heimilisiSnaSi, hvert í sinum landsfjórSungi, og hafa þær stundum í 
sambandi viS ársfundi sína, og í sumar var komiS á sameiginlegri sýn- 
ingu í Reykjavík fyrir allar sýslur landsins. Þessi sýning var haldin 
í Mentaskólanum bæSi uppi og niSri. Hún var opnuS um miSjan júní 
1930 og höfSu konurnar umsjón yfir henni, bæSi meS aS koma henni 
upp og svo eftir aS hún var opnuS. Eg kom nokkrum sinnum þar inn 
og hafSi eg mikla unun af aS ganga þar um og athuga iSnaSinn. Eg 
gat ekki annaS en dáSst aS vinnubrögSunum, og í raun og veru Öllu 
fyrirkomulegi, þótt sumt hefSi betur mátt fara, en aSallega var þaS þá 
því aS kenna aS húsplássiS var svo takmarkaS. Hver sýsla landsins var 
þar út af fyrir sig, og mátti naumast á milli sjá hver þeirra hefSi falleg- 
astar vörur aS sýna, þótt í fljótu bragSi aS Reykjavíkurdeildin virtist 
vera glæsilegust. 1 öllum deildunum var tóvinnan mest áberandi, og 
var auSséS aS mikil alúS er lögS viS að vanda til hennar eins og bezt 
má vera. Nú er regluleg viSreisnar öld í allri tóvinnu á íslandi, og nú' 
er fariS aS endurreisa gamla glitvefnaSinn sem næstum var gleymdur og 
spjaldvefnaSinn og salúnsvefnaSinn. Nú er fariS aS vefa aftur áklæSi 
eins og þau voru ofin í gamla daga, þótt ekki séu nú brúkuS yfir söSl- 
um. Nú eru þau brúkuS til prýSis á veggjum í viShafnarstofum. Eg. 
sá undursamlegan vefnaS af öllu tagi. Kvenfólk vefur nú alskonar 
dúka, handklæSi, borSdúka, lök, og gluggatjöld, auSvitaS er brúkaS í 


25 






þaö útlent gam svo sem hörgam og tvistur. Eg sá svo prýðilega ofna 
borðdúka og gluggatjöld að mér virtist það þola fyllilega samanburð 
við það sem sézt hér bezt í verzlunum. Gluggatjöldin eru eins áferða- 
falleg og “voile” með alskonar munstrum. ÞaS mundi útheimta meiri 
tíma en eg hefi hér yfir aS ráSa aS lýsa öllu sem eg sá á sýningunni, 
því þar voru allar tegundir af heimilisiSnaSi, ullarvinna, prjónles, vefn- 
aSur, alskonar útskurSur úr beini og trjátegundum, útsaumur, hekl, 
togvinna, hrosshársvinna. Eitt sá eg þar sem eg hef ekki áSur séS, og 
sem vakti mikla eftirtekt, þaS voru kvenhattar sem kona norSur í Þing- 
eyjarsýslu hafSi búiS til og bmgSiS úr taglhári, þeir voru meS seinasta 
tísku lagi, og svo haglega gerSir, aS þaS var hreinasta list. Marga 
langaSi til aS eignast þessa hatta, en kvenfólk á Islandi virSist meta 
meir sína handavinnu, en kynsystur þeirra hér vestra, svo verSiS var 
nokkuS hátt, og seinast þegar eg vissi vom þeir óseldir. 

AnnaS var þar sem mig langar til að minnast á, og hefSi eg haft 
1500 kr. til aS leggja út fyrir beinan óþarfa, hefSi eg keypt þaS frekar en 
nokkuS annaS sem eg sá á sýningunni bara af því eg hafSi svo gaman 
af því, þetta var veggtjald, “Kveldvaka í Sveit”. Uppdráttinn hafSi 
listamaSurinn RíkarSur Jónsson dregiS upp en kona á IsafirSi saumaS. 
Þetta var baSstofa í sveit, aS kveldi til þegar alt heimilisfólkiS er sezt 
viS vinnu sína, fólkiS situr á rúmum og öSrum sætum, konur spinna, og 
prjóna og sauma, menn spinna hrosshár bregSa gjarSir, flétta reipi og 
kemba, smalahundurinn liggur fram á lappir sínar, kötturinn leikur sér 
á gólfinu meS bandhnykil, maSur situr í miSjum hópnum og heldur 
á bók og er annaShvort aS lesa sögu eSa aS kveSa rimur. Þetta var 
saumaS í Islenskt efni meS heimalituSu bandi og hári. Litirnir voru 
206 sem hún hafSi sjálf litaS heima úr alskonar jurtum og voru litbrigS- 
in þama svo mjúk og falleg sem framast mátti verSa. ÞaS var merki- 
legt aS sjá, hversu vel henni hafSi tekist aS sauma fólkiS sjálft öll and- 
litin vom mismunandi, ekkert líkt hvaS öSm, og þaS virtist næstum, 
aS henni hefSi tekist aS koma lífi í svipinn á fólkinu. Rokkur hafSi 
veriS hengdur upp undir sperruna til þess aS hann væri ekki fyrir, þegar 
hann var ekki í brúki. Þessi hlutur átti aS seljast á 1500 kr. en mér 
stóS hann til boSa áSur en eg fór fyrir 1200 kr. en eg hafnaSi því af 
eSlilegum ástæSum. 

Þetta er nú orSiS nokkuS langt mál, en margt fleira mætti telja 
sem konur hafa hmndiS á staS og komiS í framkvæmd til aS bæta þjóS- 
félagiS, svo sem hressingarhæliS í Kopavogi og Kristnes— hæliS á NorS- 
urlandi. ÁSur en eg hætti má eg til að minnast á Landsfund kvenna 
sem haldinn var í Reykjavík strax eftir hátíSina. Landsþing kvenna á 
aS haldast annaS hvert ár samkvæmt lögum sem samin voru í febrúar 
1930, þegar kvenfélagasambandiS var myndaS. Landsfundur kvenna 
hafSi veriS síSast haldinn á Akureyri 1926, en svo aftur nú í sumar, og 




stóð yfir 4-10. júlí að báðum þeim dögum meðtöldum og lögðu konumar 
það á sig eftir alt hátíðarstappið að staðnæmast í Reykjavík til að sitja 
þessa fundi. Á þessum fundi vom fulltrúar frá öllum sýslum landsins. 
Þing þetta var haldið í Alþingishúsinu í sal neðri deildar Alþingis og 
vom mættir þarna rúmir 30 fulltrúar frá öllum landsfjórðungum. Byrjað 
var með messu í Fríkirkjunni og prédikaði séra Árni Sigurðsson sem 
er prestur í þeirri kirkju, hann hélt undur fagra ræðu og bað heitt fyrir 
fundinum og störfum hans. Frú Bríet Bjamhéðinsdóttir stjórnaði fund- 
inum. Hún hafði upphaflega hmndið á stað kvenréttinda hreyfing- 
unni og verið mjög framkvæmdarsöm í öllum kvenfélagsmálum, en er 
nú búin að lifa sitt fegursta og má kallast gengin í barndóm enda orðin 
háöldmð. 1 þessum sal, sem er afar stór og fallegur, hagar svoleiðis til, 
að fyrir stafni er sæti forseta og borð og stólar sitt til hverrar hliðar 
forseta, og þar sitja skrifarar sem ætlast er til að séu tveir. En til annarar 
handar dálítið út á gólfinu stendur stóll sem líkist efripart af prédikunar 
stól, þar er ætlast til að þeir standi sem vilja taka til máls, svo em stóla- 
raðir beggja megin í salnum eftir því sem rúm leyfir. Uppi á loftum 
em áheyrendapallar, sem þeir geta setið sem forvitni hafa á því sem 
þarna fer fram, og í þetta skifti var eg ein af þeim. Þegar eg settist 
þama og lítaðist um, var eg að hugsa hvort nokkur mundi nú fást til að 
standa upp og ganga upp í þennan stól til að tala. Eg þurti ekki lengi 
að athuga það, því þær gengu þangað hver af annari og töluðu hiklaust 
um hvert mál sem tekið var fyrir, og virtist mér flestar þeirra vera bæði 
athugular og mælskar. Undirbúnar gátu þær naumast verið, því þær 
vom jafn góðar seinast eins og í byrjun, og það duldist engum að þær 
höfðu allar hugsað um þau mál sem fyrir lágu og höfðu áhuga fyrir þeim. 
Ósjálfrátt komu mér í hug kvenfélögin hér vestra. 

Ó hvað það væri gaman að geta komjð svona fram, og hver er 
ástæðan? að við hér vestra stöndum á baki kynsystrum vorum heima 
á Islandi í þessum efnum, mér dettur ekki í hug að imynda mér að konur 
hér séu ver af Guði gefnar, því sami er stofninn og skilyrðin hér ekki 
síður til að þroskast, og í félögum höfum við staðið hátt uppi hálfa öld. 
Eg velti þessu fyrir mér aftur og fram og eina skynsamlega ástæðan 
sem eg fann fyrir þessu var sú, að flest kvenfélög í okkar Islenzka félags- 
skap eru safnaðar kvenfélög, og þau hafa flest sett sér eitt takmark 
og það takmark er að afla peninga fyrir þá söfnuði sem þau tilheyra. 
Þetta var eðlilegt í byrjun safnaðarlífsins því fátæktin var svo mikil á 
frumbýlings árunum, en því miður hefir þetta hérumbil fram á þennan 
dag skygt á alt annað. En þetta hvorki auðgar sálina eða vikkar sjón- 
deildarhringinn. Eg er nú orðin nokkuð langorð, og tíminn leyfir ekki 
að segja frá fleiru, og bið eg ykkur að fyrirgefa. 

Eins og erindi þetta ber með sér, er það samið og flutt, fyrir nærri 
þrettán árum, og á því aðeins við félagsstarfsemi íslenzkra kvenna upp 

27 





til þess tíma. En þær hafa áreiðanlega ekki veriö aðgerðarlausar síðan, 
það er öðru nær. Þær hafa áreiðanlega verið mjög framkvæmdarsamar, 
og gefst Árdísi vonandi tækifæri til að skýra frá því siðar. 


The Challenge of Our Foremothers 

Delivered at the Convention of the Lutheran Women’s League 
at Winnipeg, July 2nd, 1943. 
by Lilia Eylands 

History records a great deal about our pioneer forefathers. Much 
less, in fact, httle is written about our foremothers. Surely behind each 
forefather there was a woman’s resolution and loyalty that inspired 
that brave man. In the present trying and difficult times we may well 
stop to ask what some of the characteristics of these stalwart and brave 
women were, and when we have done so, we may also well ask our- 
selves the question; are we following in their footsteps, and display- 
ing the same courage as we face the manifold problems of today? 

Our foremothers had fortitude. How well we remember the story 
of the Pilgrims. Their bravery and courage is traditional. Of the one 
hundred and two passengers who braved the deep sea in the “May- 
flower” in the year 1620, twenty-nine were women. They were as 
strong hearted for the great* adventure as their husbands and brothers. 
During the first winter and spring nearly half their number, including 
fifteen of the twenty nine women, had perished from disease, insuffic- 
ient food and the rigors of winter weather. Yet, when in April the 
“Majdlower” was about to retum to England and free passage was 
offered aboard, there was not a single acceptance. Instead, these brave 
Pilgrim foremothers fell to the grim task with their husbands of seeding 
over the many graves of their loved ones lest the Indians who might 
come there should see their weakness by the great mortahty. Having 
set their hands to the plow, these Foremothers would not look back. 
They were the equal of the men in fortitude. How can we talk about 
the Pilgrims without mention of the charming maiden Priscilla, im- 
mortalized by Longfellow in one of his best known poems “The Court- 
ship of Miles Standish”. Her picture comes clearly to our minds, and 
the words of the poet rush to our lips as John Alden went ón his 
errand—‘Heard as he drew near the door, the musical voice of Priscilla, 


28 





Singing the hundredth Psalm, the grand old Puritan anthem, Music that 
Luther sang to the sacred words of the psalmist, Full of the breath of 
the Lord Consoling and comforting many. Then as he opened the door, 
he beheld the form of the maiden Seated beside her wheel, and the 
carded wool like a snowdrift Piled at her knee, her white hands feed- 
ing the ravenous spindle, While with her foot on the treadle, She guided 
the wheel in its motion’. Yes, these women guided not only the wheel 
of the spindle—but they guided as well the wheel of destiny, the free- 
dom and fortune in the building of a great nation. 

Discipline in the school of hardship shaped the character of our 
foremothers. We of today scarcely know the meaning of the words 
hardship’ and ‘work’—as compared with them. They worked hard. 
Without a doubt many worked themselves to death. Scenes like that 
of John Alden and Priscilla Mullins have thrown a screen of romance 
about the period, but behind it all our vision must include endless 
drudgery. Household cares were not lightened by the aids that we 
enjoy today. No washing machines, no electric irons, no gas or electric 
stoves, no vacuum cleaners or a telephone to call the grocer for the 
next meal’s supply. If one could take a magic broom and swéep out 
the household appliances invented since the days of Priscilla Alden our 
own homes would seem empty as a beggar’s garret. 

Our foremothers were willing to be transplanted from familiar to 
unfamiliar surroundings. We of today so often become staid and fear- 
ful of change, but the willingness of our foremothers to move out and 
on, adds to their heroism. As a rule women are more vitally attached 
to their homes than are men. Their hearts are linked not merely to land- 
scapes and familiar customs, but to the very walls of their houses, the 
articles of fumiture, the kitchen utensils and all the little unimportant 
things, that in reality make “home”. Transplanting to new scenes is 
harder for a woman than a man. Consider then the willingness of 
these foremothers to be uprooted from their hallowed abodes. We 
may imagine that there were hours of deep but silent grief as they 
faced the voyage ahead and the uncertainties of life in a new country. 
But their courage was undaunted in the firm belief that the new world 
would bring them greater opportunities and possibilities to themselves 
and their descendants. 

Our foremothers were strong mentally and physically. Despite 
hardship, disease and mortality, they had vigorous physique. They had 
cut loose from needless worries, and their chief concerns became the 
elemental problems of food and shelter. They did not receive much 
coddling. In this connection I would like to tell you a bit about the 
first white woman in the west who came to stay—as related in the book; 

29 



“Women of the Red River” by Healy. Many of you have read there, 
I know, about Marie Anne Lagimoniere who arrived in the west in the 
summer of 1807. She accompanied her husband in one of the canoes 
of a brigade which travelled by the fur traders route from the St. Law- 
rence; a journey of 2,000 miles. Held as family memories by their des- 
cendants, the recollections of the first Selkirk settlers are cherished 
tradition of fortitude and unconquerable faith. What the women suff- 
ered can be realized only in part by the pioneer women of later times. 
The bloodshed and devastation of the fur trade warfare and other dis- 
asters more than once threatened to destroy their first settlement bring- 
ing death and extreme suffering. Again and again what seemed a lost 
cause on the banks of the Red River was saved by the unrecorded for- 
titude of men and women whose hearts were strong to endure against 
calamities. On Jan. 6, 1808, the first child of the Lagimonier’s was born 
in a crude wigwam. At fhe end of that winter they started out for the 
Northwest; Marie carrying her infant in a moss bag, Indian fashion. 
They came within sight of the Rocky Mountains where he spent the 
winters seasons trapping and hunting; each spring returning to the plains 
Abbe Dugas who wrote the story of Marie’s life tells the breath taking 
incident about her when she once was riding a horse that was a train- 
ed buffalo runner, and came in sight of a herd of buffalo grazing. As 
soon as her horse caught sight of the buffalo he took the bit in his 
teeth and galloped after the herd without thought of his burden. Marie’s 
baby hung in a bag on one side of the horse and she expected everv 
moment that she and the child would be dashed to the ground. She 
commended herself to God and clung with all her strength to the horse’s 
mane. She did not know how long her mad career continued, she only 
knew that it was horribly long. When her husband succeeded in stop- 
ping the flight by cutting across her horse’s path she was on the point 
of succumbing. They pitched their tent near some trees, and a few 
hours after that furious race Madame Lagimoniere gave birth to her 
second child—whom they nicknamed Laprairie. One day in the spring 
following the birth of Laprairie, the child was stolen by the wife of a 
Blackfeet chief who made off with him on horseback. Marie Anne 
mounted a horse and followed. After a race of many miles she caught 
her and regained her child; the Indian woman pretending she had 
carried off the child only to play with him. I am sure we can well im- 
agine the agony Marie Anne passed through during this chase. Later 
on the chief husband of this same woman tried to trade his horse for 
the little Laprairie Lagimoniere. When his mother refused he brought 
two horses thinking she was not content with one. When she still em- 
phatically refused, the Indian said: “Very well, take all my horses and 
one of my children”. “No,” she said, “Never”, and taking the child in 
her arms, she wept. The Indian chief apparently was touched by her 
30 




tears and went on his way. Such were the adventures of our foremoth- 
ers and fathers of the early days. Their staunchness and sustaining 
courage preserved British influence in the West and helped to create a 


nation. 

But while speaking about our foremothers my remarks would seem 
incomplete indeed were I to leave out that most cherished woman’s 
name in Canadian history; that of Laura Ingersoll Secord, who took 
her fate in her hands and went forth with the inspiration which comes 
when duty calls. You know the story well, of how she overheard the 
conversation of a party of enemy American officers billeted in her home 
about an attack they had planned against the Canadians at a stiategic 
point. “That position once captured” said they, “Upper Canada is ours.” 
After consulting her husband, who was ill in bed suffering from battle 
wounds she expressed her intention of trying to wam their own men. 

She was well aware of the difficulties which lay before her. Yet, 
go, she must. To avoid the main road, her way led through swamps 
and woods infested with rattle snakes, wild animals and worst of ail 
savage Indians under the American command. All day she trudged 
on through the heat of a late June day crossing and recrossing streams 
torn by briars and brambles and only her dauntless courage kept her 
from complete exhaustion. When she had almost reached her desti- 
nation she suddenly came upon an Indian encampment Terrified as 
she was by the yelling savages as they caught sight of her she did not 
lose her presence of mind. She managed at last by means of signs to 
convince the chief that she had an important message for the white 
commander and was allowed to proceed. Her warning came in time 
for the Canadian forces to make their preparations, and though they 
were only a handful compared with the enemy, their leader through 
his resourcefulness stationed these few men and the Indian alhes in 
the woods at such positions as to surprise the invaders—who surrendered 
in the belief that they were outnumbered and wholly at their mercy. 
Laura Secord returned to her home with no words of pride or triumph 
but happy in the knowledge that her sacred duty had been performed. 

Then the last but foremost characteristic of these our foremothers 
was their behef in God. Without it nothing could have driven them 
far from home across stormy oceans to a country of endless wildemess. 
What kept them calm and serene in the face of danger and difficulty 
was the sense of God’s loving presence. In this connection I would 
would like to centre my concluding remarks around our spiritual fore- 
mother—one whom most of you have heard much more about than even 
I—because in these very surroundings she sojoumed and planted the 
seed which we are now harvesting. I refer to the late Frú Lára Bjama- 
son. She was bom into an aristocratic family in Iceland and reared 


31 






in a home of culture and refinement. Three years after her marriage 
to Jón Bjarnason she emigrated with him and shortly thereafter—or in 
the year 1877 they came to the settlement of Gimli in its primitive and 
pioneer stage. He came to be their pastor and leader with her by his 
side to share gladly and willingly the privations, poverty and many 
hardships of those early days. Their first home was in a tiny house 
with friends who managed to make room for them—and it is said that 
every time it rained, water and soot ran into their bed. Frú Lára did 
not despair. As soon as Spring came she planted flowers around the 
hut and in many other ways made the surroundings more homelike. 
Later as their field of activity widened, her ability and her talents man- 
ifested themselves in numerous activities such as Sunday School work, 
Choral singing, as well as being busily engaged in social and charitable 
organizations. She organized the Ladies Aid of this church. All these 
activities and her many sacrifices were prompted by her faith and her 
unswerving loyalty to the cause to which she and her husband had dedi- 
cated their lives. 

I have now tried to hold up for you a few pictures of our foremoth- 
ers both in remote and recent times. I have shown the qualities of 
mind and heart which made them great and caused them to become, 
each in her own sphere, a blessing to others. These were the qualities: 
steadfastness, strength, vision, courage, loyalty and faith. What is the 
message of these foremothers to us in our day? It is true, the conditions 
under which we live are vastly different from those which they faced. 
We are no longer pioneers in the same sense as they were. We have 
an abundance of comforts and conveniences of which they had never 
heard. Does that mean that we need not bother ourselves about their 
history, or that we can leam nothing from their example? Certainly 
not. Although the conditions they faced were different, the world we 
face has certainly not advanced very far morally or spiritually. Our 
world is being shaken with such violence, and is and will be facing such 
confusion, that if the true values of life are to be preserved in the per- 
iod of reconstruction that we hope shall soon come, the steadying hand 
of the mothers and mations of the land, and their moral courage, will 
be sorely needed to bind up the wounds of the broken hearted, and 
to guide the feet of the young in the way in which they should walk. 
We women of today have much to learn from our foremothers, and 
happy are we, if we can translate into activity in these dark days, and 
in the darkness to come, the qualities of mind and heart which charact- 
erized them. 

In closing, I shall point out three traits of character which are im- 
mortal, and applicable in every age, and particularly in our own age. 
We need courage to face the future. The hearts of many people are 

32 



failing them for fear these days. This fear has many causes, and mani- 
fests itself in many ways. There is the fear which grows out of despair. 
We had hoped that the world was in a fair way of spiritual and moral 
progress; that people were no longer capable of such inhumanity to each 
other as has now become apparent. The house of civilization seems 
to be crumbling all about us, and we ask ourselves over and over: is 
this world unspeakably wicked? Shall we be compelled to slide back 
into barbarism and bloodshed every few years? But we must not for- 
get that in spite of the worst that man can do, he cannot destroy good- 
ness or dethrone God. 

We need courage to face the future knowing that no real values 
can perish in this or any other conflagration so long as there are women 
in the land who hold up the torch of truth, and to do this is our su- 
preme duty and God given privilege. 

If we have courage, we will also have loyalty. We must be loyal 
to our church, the very foremother of the free institutions for which 
our boys are fighting on many fronts to preserve. We must maintain 
it and keep it, ready to serve them when they return to civilian life. And 
what I have said about the church applies equally to another funda- 
mental institution among us, the ‘home’. The home life is being great- 
ly and adversely affected by the war. This is our peculiar realm. 
Certainly it is our duty to do whatever lies within our power to pre- 
serve the sanctity and the stability of the home. In this respect we can 
learn many valuable lessons from our foremothers. 

The final trait of character which we must preserve in the midst 
of all the confusion is faith. Faith in God; in the cause which has been 
entrusted to us. The same faith which challenged the devotion of our 
foremothers. Faith in a better world where love shall be the ruling 
motive in the minds of men. . .This is especially necessary in these days 
when hatred holds sway in the hearts of men. If any reconstruction 
worthy of the name is to take place in the world after the war, that re- 
construction must be based on understanding and good will, the source 
of which is love. That is the challenge of our foremothers and a per- 
petual challenge to womankind. 

They talk about a woman’s sphere 
As though it had a limit; 

There’s not a place in earth or heaven, 

There’s not a task to mankind given, 

There’s not a blessing or a woe, 

There’s not a whispered “Yes” or “No”, 

There’s not a life, or death, or birth, 

That has a feather’s weight of worth 
Without a woman in it.” 


33 




Námskeið Bandalagsins 

ÞaS er mér ánægja að verða viS tilmælum ritstjóra Árdísar aö 
skrifa stutta grein um ofangreint efni, því þetta starf Bandalagsins á 
þaö skilið að um það sé ritað í blaðinu. 

Eins og kunnugt er hefir Bandalagið starfrækt nú í fjögur ár nám- 
skeið í kristilegri fræðslu fyrir ungmenni. Flestar hérlendar kirkju- 
deildir halda uppi þesskonar starfsemi með góðum árangri. Almenningi 
duldist því ekki hve mikilvægt og tímabært var þetta fyrirtæki meðal 
Islendinga. 

Síðast liðið sumar var námskeiðið haldið í United Church Camp við 
Rock Lake, en fyrri árin í Canadian Sunday School Mission Camp fyrir 
norðan Gimh við Winnipegvatn. Leigan þar hefir verið afar há, $12 á 
dag, og plássið aðeins fáanlegt á óhentugum tíma sumarsins. Einnig var 
mjög óvíst um það hvort þessi staður stæði til boða ár frá ári. 

Það var því auðséð að framtíðarstarf þessa mikilvæga fyrirtækis 
varð bezt trygt með því að Bandalagið gæti sem fyrst eignast sinn eigin 
“Camp”. Á þingi 1941 var stofnsettur ofurhtill sjóður með þeirri hug- 
mynd að reyna að byggja því líkan sumarbústað. Einnig var kosin nefnd 
til að líta eftir landspildu meðfram Winnipegvatni milli Árnes og Win- 
nipeg Beach; var nefndinni gefin full heimild til að kaupa blett sem 
áhtinn væri hentugur. 

Á þessu svæði er nú mjög htið eftir af landi til sölu sem er vel til 
fallið fyrir hinn umrædda camp. Eftir tveggja ára erfitt og vandasamt 
starf hefir nefndinni hepnast að festa kaup í fimm ekrum af landi tvær 
mílur suður af Ámesi. Er þetta eini bletturinn sem fullnægir þeim skil- 
yrðum sem nefndin hafði sett sér, en þau voru aðallega að plássið væri: 
1. Á þessu tiltekna svæði, ekki of langt frá Gimli né heldur of nálægt þeim 
fjölmenna baðstað. 2. Aðlaðandi sumardvalarstaður, fjaran slétt og 
vatnsbotninn hvorki grýttur né leirugur. 3. Með því verði, sem Banda- 
lagið sæi sér fært að greiða. 

Lengra á veg er þetta mál ekki komið og má segja að þetta sé mjög 
viðunanleg byrjun á ekki lengri tíma. 

I þessari stuttu grein verður engin tilraun gerð til að lýsa nám- 
skeiðs starfinu; nokkrar ágætar greinar hafa þegar verið ritaðar um þá 
hlið málsins. En það er ekki úr vegi á þessu stigi málsins að nema staðar 
og athuga framtíðar horfumar og leitast við að finna svar við nokkmm 
spumingum. 1. Eru líkur til þess að starfið nái tilgangi sínum? 2. Hef- 

34 




ir starfið enn sem komiö er boriö nokkum ávöxt? 3. Er líklegt að ís- 
lenzkum almenningi finnist þessi viöleitni Bandalagsins til eflingar 
kristindóms- og menningarmálum svo mikilsvaröandi starf að hann vilji 
leggja fram fé og krafta því til stuðnings? 


Svarið við fyrstu spurningunni er á valdi hvers einstaklings sem 
hugsar alvarlega um andlega velferð ungdómsins, því sá hinn sami 
verður að lána sína eigin krafta svo að hugsjónin verði að virkileika. 
Flestum mun finnast of snemt að svara næstu spurningu en þó gætum 
við sem um langt skeið höfum starfað með okkar íslenzku unglingum 
gefið mjög jákvætt svar við henni, og tíminn mun leiða í ljós að það er 
rétt ályktað. 

Til þess að svara að nokkru leyti síðasta atriðinu vil eg leyfa mér að 
skýra frá ýmsu sem varpar ljósi yfir afstöðu fólks til þessa máls. 

Frá byrjun hefir þetta stórhuga fyrirtæki B. L. K. útheimt mikla 
krafta og fórnfærslu af þeim sem unnið hafa að námskeiðinu ár eftir ár. 
Erfiðleikar við starírækslu skólans hafa aukist vegna alls konar hamlana 
sem stríðið hefir haft í för með sér. I sumar er leið blöstu við yfirgnæf- 
anlegir örðugleikar en fyrir ötula frammistöðu og úrræðasemi þeirra 
sem unnu að málinu, var mögulegt að halda námskeiðið með ágætum 


Myndin sýnir að nokkru strandlengjuna á hinu nýkeypta sumarskólastæði við 
Winnipegvatn. Óvíða með vatninu mun betri fjara, né hentugri til sunds eða leikja. 





I sumar sá Bandalagiö sér því miöur ekki fært að starfrækja skólann. 
En þó undarlegt megi virðast hafði þetta óvænta afleiðing sem í stað 
þess að hnekkja starfinu verður áreiðanlega því til eflingar. Ekki ein- 
ungis prestar og leiðtogar hófu upp raust sína og kváðu starfið alveg 
ómissandi, þar að auk heyrðust nýjar raddir úr ýmsum áttum sem áður 
höfðu ekki látið til sín heyra; sögðu þær skýrt og skorinort: “Námskeiðs- 
starfið máekkileggjastniður, hvað sem það kostar; það er fullvissa okkar 
að það verði til mikillar blessunar.” 

Svo í stað þess a draga úr áhuga fólks hefir einmitt vaknað upp nýr 
áhugi hjá ýmsum utan Bandalagsins. Fastari ásetningur og víðtækari 
skilningur hefir skapast í hugum þeirra sem áður voru starfinu lítt 
kunnir. 

Bandalagið hefir ekki leitað til almennings og beðið um fjárstyrk 
fyrir stofnun hins fyrirhugaða sumarskóla en all margar vinagjafir hafa 
borist í hinn nýstofnaða sjóð og þeim hafa fylgt blessunaróskir, þakklæti 
og sterk áeggjan um að flýta þessu starfi sem unt sé. Með peningasend- 
ingu lengst sunnan frá Bandaríkjunum voru m.a. þessi orð: “Við viljum 
styrkja þetta mikla, góða starf sem B. L. K. hefir tekið að sér að gera.” 
I öðru bréfi er ritað: “Eg er glöð að geta orðið til hjálpar við þetta afar 
áríðandi verk sem ætti að vera áhugamál öllum fslendingum sem nokkurn 
áhuga hafa fyrir kristilegu starfi. Það er rangt hugsað að við séum að 
gera eitthvað fyrir B. L. K. með því að styrkja þetta mál, við gerum það 
fyrir okkur sjálf, og Bandalagið er með dugnaði og hetjuskap að vinna 
okkar verk; Guð blessi starfið.” 

Hugsunin sem er á bak við þessar gjafir er svo einlæg og alúðleg að 
það væri ómögulegt að ímynda sér að nokkur þvingunar tilfinning hafi 
komist þar að. Kvenfélögin hafa sent stórar gjafir og góðan hug; tvær 
Winnipeg konur með sönnum íslenzkum höfðingskap stóðust allan 
kostnað við “Silver Tea” til arðs fyrir sjóðinn; ungur piltur sem sótt hafði 
námskeiðið í tvö ár sendi rausnarlega gjöf því til stuðnings. Kirkju- 
félagið tók byggingar hugmynd Bandalagsins með fögnuði og gaf loforð 
fyrir $100 í sjóðinn. 

Vegsummerki þessi bera vott um það að almenningur finnur þörfina 
fyrir vakning og uppfræðslu í kristilegum efnum og vill af fremsta megni 
styðja framgang þessa máls. Enda mun verða þörf mikils þolgæðis og 
allra okkar sameinuðu krafta því hin fyrirhugaða sumarskóla bygging er 
stórt verk og ekki unnið í einni svipan. 

Bandalagið þakkar af alhug allan þann styrk og góðvilja sem al- 
menningur hefir þegar látið þessu málefni í té og vonar fastlega að það 
nái farsællega fram að ganga, beri góðan ávöxt og verði til blessunar í 
þjóðlífi okkar Vestur-lslendinga. 

Hólmfríður Daníelson 


36 





SANTAL TRÚBOÐIÐ 

Eftir séra Valdimar J. Eylands 

Mér er ánægja að því að verða við tilmælum ritstjóra Árdísar um 
að gera stutta grein fyrir sögu trúboðshreyfingarinnar í Santal héraðinu 
á Indlandi. Tveir skólabræður mínir frá norska prestaskólanum í St. 
Paul, Minnesota, fóru þangað er þeir höfðu lokið námi, og hafa dvahð 
þar síðan eftir því eg bezt veit. Nýlega hefir fólk vort kynst trúboðshjón- 
um sem komu þaðan nýlega, og heyrt þau segja frá starfi sínu, einkum á 
meðal hinna holdsveiku. Eru það þau séra Victor Bagger og frú hans, 
sem nú um hríð hafa þjónað dönsku lútersku kirkjunni í Winnipeg. Eru 
þau hjón bæði dönsk að uppruna og mentuð þar í landi. Mr. Bagger tók 
prestsvígslu í Kaupmannahöfn, og fór þaðan rakleitt suður á trúboðssvæði 
þetta; einnig hafði hann fengið töluverða læknismentun, en kona hans 
var hjúkrunarkona að mentun. Um sextán ára skeið dvöldu þau í Santal, 
og í þeim hluta landsins sem sérstaklega er afmarkaður fyrir holdsveikt 
fólk. Á dvalartíð þeirra þar reis þar upp myndarlegt hæli fyrir þetta 
ólánssama fólk, þar sem því er veitt öll möguleg hjálp sem læknavísindin 
kunna tök á til að stemma stigu fyrir, og lækna ef unt er, þennan hræði- 
lega sjúkdóm. Virðist nú mikill og góður árangur fenginn í þessu efni, 
og alls ekki vonlaust um að holdsveikir menn geti hlotið fulla heilsubót 
ef þeir leita hjálpar í tíma. Um þetta merkilega og fróðlega efni hafa 
þau hjónin flutt mörg athyglisverð erindi síðan þau komu til Winnipeg 
fyrir rúmu ári síðan. En þeim var ráðlagt að hverfa frá Indlandi eftir 
innrás Þjóðverja í Danmörku. Mun þetta hafa stafað af því að þau eru 
danskir þegnar. En hvemig sem það atvikaðist var þeim leyfð landvist í 
Canada, þó það sé einnig að vissu leyti brezkt land. Svo virðist að það 
hefði verið með öllu óhætt að lofa þeim að halda áfram líknarstarfi sínu á 
Indlandi. Þau bera stjórn Breta þar í landi á allan hátt hina beztu sögu, 
en láta stjórnmál annars afskiftalaus. Þessi hjón hafa skapað sér virð- 
ingu og hlýhug þeirra Islendinga sem hafa heyrt þau flytja mál sitt. Var 
það því einkar tilhlýðilegt er Bandalag lúterskra kvenna bauð Mrs. 
Bagger að flytja erindi á nýafstöðnu ársþingi sínu. Við það tækifæri 
flutti frúin blaðalaust hálf tíma erindi og rak hvergi í vörðumar. Má það 
teljast vel gert af konu sem mælir á erlenda og ótama tungu. En Santal 
trúboðar verða að vera næstum sérfræðingar í tungumálaþekkingu. Aðal 
tunga þeirra Santal manna, sem hjónin þurftu að nota í starfi sínu er talin 
einhver hin erfiðasta tunga til náms, t. d. er sagt að hún hafi tuttugu föll 
nafnorða. Hver sem er leikinn í að tala slíkt beygingamál, mun telja 
enska tungu auðlærða. 

Hundrað og fimtíu mílur norður af borginni Calcutta á Indlandi, 
ekki allfjarri bakdymm hins víðræmda Burma vegar, er há slétta allstór 
er nefnist Santal hérað. Ibúar þessa héraðs eru taldir um 350 þúsundir 

37 


að tölu, og nefnast á ensku máli Santals. Þeir eru líkir Hindúum aö út- 
liti, en þó af öörum stofni aö sögn mannfræðinga. Að eðlisfari eru þeir 
sagðir sannorðir, friösamir, heiðvirðir og bjartsýnir. Þeir kvaö hafa 
næma tílfinning fyrir skyldu sinni í hverju máli. Atvinnuvegir þeirra eru 
jarörækt og veiöar. Allir atvinnuvegir þeirra og lífskjör yfirleitt eru þó 
að sögn á mjög frumlegu stigi; og túarbrögð þeirra einkum sóldýrkun, 
og tilbeiðsla allskonar skorkvikinda sem úir og grúir af í hitabeltinu þar 
sem landið liggur. 

Trúboðshreyfingin í þessu fjarlæga landi á sér merkilega sögu. f 
fyrra (1942) var þess minst að sjötíu og fimm ár voru þá liðin frá því er 
fyrstu lútersku trúboðamir komu til þessara héraða. Ber þar fyrst að 
nefna Lars Skrefsmd (f. 1840, d. 1910) ættaðan úr Guðbrandsdalnum í 
Noregi. Foreldrar hans voru bláfátæk hjón í húsmensku hjá bónda ein- 
um þar í dalnum er Lars fæddist, og lengi þar á eftir. Hlaut drengurinn 
lélegt uppeldi, og nær enga mentun á uppvaxtarárum. Varð hann 
snemma að fara að vinna fyrir sér, en lenti í slæmum félagsskap, og 
varð uppvís að þjófnaði. Fyrir þetta bernskubrek hlaut hann tveggja ára 
fangahússvist. En fangahússvörðurinn var mannvinur og mannþekkjari. 
Hann sá hvað með drengnum bjó og hlynti að honum á ýmsan hátt. 1 
fangelsinu varð hann fyrir ákveðnum trúarlegum áhrifum. Er sagt að 
hann hafi séð Nýja testamentíð þar í fyrsta sinn á æfinni, og að hann hafi 
lært það spjaldanna á milli utanbókar. Auk þess lærði hann þar ýmsar 
aðrar greinar, svo sem þýzka tungu. Er hann var látinn laus fór hann 
heim í sveit sína, en þar vildi enginn við honum líta, hann var brenni- 
merktur tugthúslimur. Hvarf hann þá til Þýzkalands, og komst fyrir að- 
stoð góðra manna á trúboðsskóla hins svonefnda Gossner trúboðsfélags 
þar í borginni. Eftir nokkur ár lauk hann námi við stofnun þessa, og 
helgaði sig upp frá þeim tíma trúboðsstarfi á meðal íbúa Santal hérað- 
anna, sem þá var ókunnur og ónuminn akur. 

Skrefsrud lagði af stað með heitmey sína til þessa fyrirheitna lands, 
haustið 1863. En nokkru áður hafði hann bundið vináttu við ungan 
danskan vélfræðing, að nafni P. O. Borresen. Hafði hann einnig ákveðið 
að verja lífi sínu sem trúboði á þessu sama svæði og kom þangað ári síðar. 
Skömmu síðar braust út stríð milli Þýzkalands og Danmerkur og þeir fé- 
lagar voru sviftir þeirri fjárhagslegu aðstoð sem þeir höfðu áður hlotið 
frá trúboðsfélaginu í Berlin. Tmsir mætir menn í Calcutta hlupu nú 
undir bagga með þeim, og veittu þeim allmikla hjálp. Skrefsrud var 
framtaksmaður mikill og mælskugarpur á ýmsum tungumálum. Sem 
dæmi þess má nefna að hann þýddi ritninguna á tiltölulega skömmum 
tíma á hina flóknu tungu Santal manna, og var þó ekkert bókmál fyrir 
áður til að styðjast við. Árið 1867 komu þeir upp kirkju, sem þeir kéndu 
við heilagan Ebenezer. En bygðarmenn kunnu illa háttalagi þessara 
erlendu manna og brendu húsið til ösku. Tók Skrefsrud sig nú til og 
ferðaðist víða um landið til að safna fé tíl nýrrar byggingar. Var svo ný 

38 




kirkja reist og sterkur múr bygður um hana. Hefir henni ekki veriS 
grandað síðan. 

Skrefsrud var óþreytandi í starfi sínu, bæSi á trúboössvæöinu sjálfu 
og feröalögum út um heim til að kynna kristniboðsvinum víðsvegar á- 
standið í Santal bygðum. Hann fékk því til leiðar komið að Bretar inn- 
leiddu nýja löggjöf fyrir landsmenn, og kom þar á algerðu vínbanni. Var 
þetta síðara mjög óvinsælt víða um héruðin, og er sagt að Skrefsrud hafi 
stundum orðið að ferðast huldu höfði á þeim tímum á meðan æsingurinn 
var hvað mestur. Hann kom nokkrum sinnum vestur um haf, og ferðaðist 
víða á meðal Norðmanna í Bandaríkjunum og var vel tekið. Alstaðar 
var tilgangurinn hinn sami: að vekja áhuga fyrir trúboðinu í Santal. Hvar 
sem hann kom fylktist að honum múgur og margmenni, og enginn gekk 
ósnortinn úr kirkju hjá honum. Hann talaði eins og sá sem valdið hafði 
um Guðs náð og áþján manna undir valdi syndarinnar. Ein deild lút- 
ersku kirkjunnar í Bandaríkjunum, The Norwegian Lutheran Free Church, 
tók þetta trúboðssvæði á starfsskrá sína; auk þess hefir það verið stutt 
ríflega á ári hverju, alt þangað til þetta stríð hófst, af ríkiskirkjunum og 
einstökum trúboðsvinum í Danmörku og Noregi. 

Full tvö ár hðu frá því þeir Skrefsrud og Borresen komu til Santal 
unz hinir fyrstu Santal-búar tóku skím. Hinar fáránlegustu sögur voru 
útbreiddar meðal fólksins um það hvert hlutskifti biði þeirra er tækju 
trú. Var sagt að alla kristna menn ætti að flytja út á ey eina, og þar yrðu 
þeir að hoppa á einum fæti það sem eftir væri æfinnar. En brátt hvarf 
þessi heimska úr meðvitund fólksins. Er nú tahð að um 25 þúsundir 
manna á þessu svæði játi kristna trú og séu meðlimir lútersku kirkj- 
unnar. 

Nokkru sunnar á austurströnd Indlands er trúboðssvæði Sameinuðu 
lútersku kirkjunnar í Ameríku (U.L.C.A.). Þangað kom séra F. Heyer 
fyrir rúmlega hundrað árum, og þar er nú sjálfstætt kirkjufélag, sem heitir 
Andra Evangeliska Lúterska Kirkjan. 

Kirkja vor er því enginn nýgræðingur á Indlandi. Dönsku-Hahe 
trúboðamir sem svo em nefndir komu þangað austur árið 1706. Með 
komu þeirra þangað hófst nýtt tímabil í sögu trúboðsviðleitninnar erlend- 
is. Er nú taíið að rúmlega 400,000 manns í Indlandi játi lúterska trú. 

En í allri trúboðssögu heimsins hefir Santal svæðið sérstöðu að því 
leyti að það er vottur þess sem oft gleymist, að það sem er útskúfað hjá 
mönnunum er mikilsvert hjá Guði. Hinn ungi og afvegaleiddi Skrefsmd 
gaf sig Guð á vald, og varð voldugt verkfæri í hendi hans. Svo fór að 
lokum að hann knúði fram viðurkenningu frá sinni eigin þjóð, sem lengi 
vildi ekkert um hann heyra eða af honum vita. Ríkiskirkjan norska 
veitti honum prestvígslu árið 1882. En mesta viðurkenningin sem hann 
fékk kom þó ekki frá kirkjunni, heldur frá hinum mikla skáldjöfri Noregs, 
Bjömstjeme Björnson. En hann sagði um Skrefsrud að hann væri 
“mætasti sonur Gudbrandsdalsins.” (Gudbrandsdalens störste Sön). 


LOHENGRIN 

Eins og sönglistin er tungumál sálarinnar, eins er hún ósjálfráö þrá 
mannsins uppáviö til Guðs, sem er ímynd helgustu hugsjóna mannssál- 
arinnar, því eru hinar dýrðlegu óperur Lohengrin og Parsifal eitt af því 
sem svalar þorsta sálarinnar og þær skilja eftir hjá manni yfirgnæfandi 
lotning fyrir dýrð hins himneska. 

“Knights of the Holy Grail” voru menn þeir kallaðir, sem gættu bik- 
arins helga, er Kristur bergði af við síðustu kvöldmáltíðina sem hann 
neytti með lærisveinum sínum. Hinar fornu helgisagnir miðaldanna 
herma frá því, að Jósep frá Arimathea hafi tekið bikarinn að lokinni 
máltíðinni og hafi hann ætlað sér að eiga hann til minningar um meist- 
arann. 

Eftir krossfestinguna hafði Jósep svo látið drjupa í bikarinn blóð úr 
líkama Krists. Síðar flutti svo Josephus, sonur Jóseps, þessa helgu dóma 
til Bretlandseyja. Þar var svo bikarinn geymdur um langt skeið undir 
umsjón hinna göfugu, hreinhjörtuðu og hugprúðu riddara, sem hétu því 
við æru sína, trú og drengskap, að lifa þannig lífi, að þeir væru þess verðir 
að gæta hins heilaga bikars. Þessum helgu dómum fylgdi undraverður 
lækningakraftur og göfgandi áhrif. Ótal helgisagnir og sögur voru 
sagðar um bikarinn helga og hina göfugu riddara, sem gættu hans. 

Hinn rómantíski ljómi og helgiblær er hvíldi yfir þessum sögnum, 
varð mörgu miðalda skáldinu að yrkisefni, bæði á Bretlandi og yfir á 
meginlandi Evrópu, einkum Frakklandi og Þýzkalandi. Eitt fegursta 
kvæðið, söguljóð, orti þýzka skáldið fræga, Wolfram von Eschenbach 
nálægt 1210. Megindráttinn úr því kvæði valdi Wagner sér fyrir efni í 
sína miklu og fögru sorgar söngleiki Lohengrin og Parsifal, þótt hann 
sameinaði að nokkru í Lohengrin sögu riddara Arthur konungs. Vafa- 
laust hefir Wagner orðið stórhrifinn af þessum kvæðum og sögnum, því 
hin volduga og undurfagra músik er samin af innblásnum anda. Með 
þessum tónverkum sínum hóf hann hinar fornu helgisögur upp í hærra 
veldi, gaf þeim vængi til að fljúga á um víða veröld og bera vitni í söng- 
höllum heimsins þeim göfgandi áhrifum er fylgja hreinum og háleitum 
trúar hugsjónum. 

Það var fyrir áhrif Franz Liszt, hins mikla tónskálds og meistara 
slaghörpunnar, að hið mikla verk Wagners, Lohengrin, var fyrst gefið út 
og opinberlega sungið. Hann lauk við þessa óperu árið 1847, en það var 
ekki fyr en 1850 að Liszt kom því til leiðar að hún var sungin í Weimar á 
Þýzkalandi í fyrsta sinn. Liszt hafi lýst aðdáun sinni yfir þessari nýju 
óperu og vegna þess að hann hafði álit á sér sem ágætt tónskáld og mark- 
verðasti “pianisti” þeirra tíma, gat hann komið því til leiðar að Lohengrin 
væri sungin. Sjálfur var Wagner í útlegð vegna þátttöku sinnar í pólitík 
40 



jeirra daga. Bréf þau er fóru á milli Liszt og Wagners sýna það að Liszt 
>ar djúpa lotning fyrir þessu verki Wagners. Hin óumræðilega himindýrð 
ónanna í forspilinu, og nú á dögum er Lohengrin alment álitin eitt af 
'ergustu verkum Wagners. Svana músikin, einsöngvar Lohengrins og 
iraumur Elsu, eru ógleymanleg og óviðjafnanleg öllum er heyrt hafa. 

Á iðgrænum árbakka, með laufguðum skóg alt í kring, situr Henrik, 
konungur Þýzkalands í tilreiddu hásæti, með hirð sína umhverfis sig. Á 
aðra hlið er saxneskir aðalsmenn, en hinumegin fylking hertogans at 
Brabant, Telramund, og Ortrúð kona hans við hlið honum. Konungurinn 
hefir heimsótt Telramund í þeim erindum að safna her. En illa stendur 
á þar, því ungur sveinn, Gottfred, erfinginn að hertogadæminu, sem með 
systur sinni, Elsu, er undir umsjón Telramund — er horfinn. Telramund 
hafði ásett sér að giftast frænku sinni Elsu, en Ortrúð hefir talið honum 
trú um að Elsa hafi fyrirfarið bróður sínum. Telramund, sem svo hefir 
gifst Ortrúð, ákærir Elsu fyrir konunginum. Ortrúð er ennþá heiðin, 
grimmlynd og göldrótt, þó kristni sé viðtekin í landinu, og hefir sjálf verið 
orsök í því að Gottfred er horfinn og er undir álögum. 

Telramund er í miklu áliti fyiir hreysti sína og hafði þar að auki 
frelsað líf konungsins í orustu við Dani. En konungur er tregur að trúa 
því að Elsa sé sek og skipar að hún sé látin koma fram fyrir sig. Elsa 
kemur svo, klædd hvítum kyrtli með sitt gullna hár slegið og gull koffur 
um enni sér, umkringd af þernum sínum. Hún er ímynd sakleysis, með 
dreymandi augu, sem enn eru undir áhrifum draumsins sem hana hafði 
dreymt um nóttina. 

Telramund leggur fram ákæni sína, með Ortrúð við hlið sér. Kon- 
ungur úrskurðar að Elsa skuli nefna riddara til að berjast fyrir sína hönd 
við Telramund; sá sem sigrar á að vera sýknaður eftir gömlum sið. Elsa vill 
engan nefna, en eftir að gengið er fast að henni, segir hún frá draumi 
sínum — þar sem riddari í skínandi herklæðum kemur henni til hjálpar. 
Þessi aría, draumur Elsu, er dásamlega falleg, og kemur berlega fram þar 
það sem kallað er “Grail músik” — mjúkir himintónar leiknir á fíólínin 
eingöngu, sem gagntaka mann. Konungur er mjög hrifinn og ákallar 
Guðsdóm.Það er blásið á lúðra til hinna fjögurra vinda, og þeim boðið að 
koma fram sem verja vilji Elsu af Brabant. Það er ekkert svar og þá fellur 
Elsa á kné og biðst fyrir. Aftur er blásið í lúðurinn og þá sézt ný sjón. 

Að vatnsbakkanum syndir hægt og seint stór svanur með gullfesti um 
hálsinn sem dregur bát. Úr bátnum stígur á land riddari í skínandi her- 
klæðum með skjöld og sverð og syngur aríuna: “Þökk sé þér, þú ljúfi 
svanur”. Konungur tekur á móti og heilsar þessari tignu persónu, og Elsa 
horfir á hann með augum fullum af trausti og aðdáun. Hann tilkynnir 
henni að hann sé komin til að frelsa hana frá ákærunni og spyr hvert hún 
vilji heita sér eiginorði. Hún þakkar auðmjúklega og tjáir sig fúsa til að 
verða eiginkona hans. Hann býðst þá til að berjast við Telramund, en 

41 




setur aöeins eitt skilyröi: að hún megi ekki fræöast um nafn sitt og tign 
né hvaöan hann komi. Hann ítrekar þetta tvisvar ,en Elsa er svo hrifin 
og ástfangin að hún lofar þessu hiklaust. Þegar alt er til reiðu syngur 
Henrik konungur aríuna: “Königs Gebet” eða kóngsbæn, þar sem hann 
ákallar Guð sem dæma eigi þetta mál. Telramund og Lohengrin berjast, 
og þó Lohengrin sé sigurvegari, deyðir hann ekki mótstöðumann sinn. 

Ortrúð fer heim með mann sinn særðan og ákallar sína Guði — 
Wotan og Freyju og hótar hefndum. Hún telur Telramund trú um að ef 
þau geti komið Eku til að spyrja Lohengrein um nafn og tign — þá sé 
hann sigraður. Telramund fasr nýjan kjark. Elsa kemur út að gluggan- 
um á herbergi sínu til að syngja um ást sína og hamingju. Ortrúð kallar 
til hennar og biður um að mega túlka henni iðrun sína og löngun um fyrir- 
gefning. Um leið sáir hún með slægð, sæðum vantrausts á Lohengrin í 
hjarta Elsu og telur henni trú um að hún verði að fá vitneskju um hver 
brúðgumi hennar sé. Elsa syngur um kærleika sinn en þrátt fyrir það hafa 
orð Ortrúðar borið ávöxt. Næsta dag fer gifting Elsu og Lohengrin fram 
og þarf ekki að minna á hinn fræga brúðarkór eða “Bridal Chorus”, sem 
spilað er við nærri hverja einustu giftingu nú á dögum. 

En á leiðinni til kirkjunnar verður nokkuð uppistand. Ortrúð og 
Telramund, full af heift út af smán sinni, ákæra Lohengrin fyrir konungi 
um að hafa unnið sigurinn með vélabrögðum og særa hann til að segja 
frá hver hann sé. En konungur vill ekki hlusta og giftingin heldur á- 
fram, þó vantraust og forvitni Elsu fari alt af vaxandi. Eitt af fallegustu og 
dýrðlegustu lögum í Lohengrin er spilað af hljómsveit í byrjun þessa 
þáttar, hið velþekta Prelude eða “Epithalamium forspil”. Brúðarkórinn 
er sungin af hirðmeyjum og hirðmönnum áður en Elsa og Lohengrin fara 
til herbergja sinna. Þá byrjar Elsa að lokka Lohengrin til að segja sér 
nafn sitt, en hann færist undan og minnir hana á drauminn og sitt fyrra 
traust. En eitrið sem Ortrúð hefir sáð í hjarta hennar er yfirsterkara. 
Hún spyr aftur. Þá opnast dyrnar og Telramund, ásamt fjórum af hirð- 
mönnum sínum, brýst inn. Hann dregur sverð sitt og Lohengrin verður 
að verja sig og rekur hann í gegn. Biddararnir krjúpa á kné yfir hinum 
dauða hertoga og bera svo líkið út á þann stað sem kallaður er “Oak of 
Justice” eða eik dómsins. 

Nú veit Lohengrin að hann kemst ekki lengur hjá því að segja til 
nafns síns. Elsa gengur út á völlinn þar sem konungur bíður undir 
eikinni og Lohengrin á eftir henni — bæði náföl og hrygg. Þessi þáttur 
er einn af hinum stórkostlegustu sorgar atriðum í nokkrum leik, en þó 
dýrðlegur og tilkomumikill. Lohengrin skýrir frá að Elsa hafi brotið loforð 
sitt og segir tilnafns síns: að hann sé sonur Parsifal, sem er “Knight of the 
Holy Grail”. Þá vaknar Elsa af draumi og sér árangurinn af vantrausti 
sínu. Hún syngur og barmar sér. En í fjarlægðinni sézt svanurinn með 
bátinn á leiðinni að árbakkanum. Lohengrin, hryggur, kveður Elsu og 

42 


segir henni að ef hún heföi borið traust til sín í eitt ár, myndi bróöir 
hennar, Gottfred, hafa frelsast úr álögunum. 

Nú er svanurinn komin aö bakkanum og Ortrúö fær ekki lengur 
staöist, en hrópar að hennar brögð og guöir séu sterkari, því svanurinn sé 
Gottfred, bróöir Elsu! En hún hrósar sigri of fljótt, því þegar Lohengrin 
heyrir, krýpur hann á kné í bátnum og biðst fyrir. Þá sézt dúfan, sem 
táknar “The Holy Grail” staönæmast yfir svaninum og Lohengrin stendur 
upp og tekur festina af hálsi svansins. Og svanahamurinn fellur af bróð- 
ur Elsu og hann losnar úr álögunum og stígur á land í silfurlitum klæðum. 
Lohengrin býður lýðnum að hylla hinn unga hertoga af Brabant. Sveinn- 
inn flýr til systur sinnar og Elsa faðmar hann að sér. En bátur Lohen- 
grins líður frá landi og dúfan dregur hann nú í stað svansins. Elsa mænir 
harmþrungnum augum á eftir manni sínum og sorg og angist hljómar í 
söng hennar unz hún hnígur til jarðar örend. En í fjarska heyrist svana- 
söngurinn — grunntónn óperunnar — smá deyja út. 

M. S. 


Icelandic Poems and Stories 

By Richard Beck 

Markverður atburður fanst mér það í sögu okkar Vestur-Islendinga, 
að út er komin “Anthology” eða úrval af íslenzkum sögum og ljóðum 
safnað af hinum ágæta mentamanni, Dr. Richard Beck. 

Mér dettur ekki í hug að reyna að leggja dóm á þetta verk, né heldur 
að dæma um hvert þýðingamar séu fullnægjandi; aðeins láta ánægjn 
mína í ljósi yfir því að íslenzkum unglingum er hér veittur aðgangur að 
vestur-íslenzkum bókmentum á því máli sem nú er þeirra móðurmál. 
Slíkar bækur og þessi eru sterkur þáttur í því bandi sem tengir saman 
hina eldri kynslóð og hina yngri. 

Það hefir lengi verið mín hjartans sannfæring að unglingum af ís- 
lenzku bergi brotin ætti að veitast þekking á íslenzkum hugsunarhætti og 
íslenzkum sérkennum, á ensku máli. 

Síðan Dr. Beck kom til þessa lands hefir hann stöðugt reynt að leiða 
fyrir sjónir hins íslenzka-canadiska þjóðarbrots sem heima á í þessari áifu, 
alt sem út hefir komið bæði mentandi og fræðandi og uppbyggjandi 
fyrir Islendinga hvar sem er. Fyrir það á hann margfaldar þakkir skilið 
og er það sannarlega heiður og sómi fyrir Islendinga í Canada og 
Bandaríkjunum að eiga hann að á sviði bókmenta. 

M. S. 


43 





MINNINGAR 


FRÚ BJÖRG THORSTEINSSON 
Fædd 31. des. 1878 - Dáin 10. apríl 1943 

Fyrst þegar fundum okkar bar saman var eg innan við tvítugt, 
var hún þá fyrir stuttu komin frá Islandi með manni sínum og börnum. 
Vorum við systurnar þá til heimilis hjá henni um tíma í Winnipeg. 
Þegar eg sá hana fyrst tók eg sérstaklega eftir því hvað höndin var mjúk 
og handtakið traust og innilegt. 

Andrúmsloft heimilisins var heil- 
brigt og sérstaklega íslenzkt. Hjón- 
in bæði svo gáfuð og bókhneigð, 
svo fyrirmannleg í allri framkomu, 
prúð og orðvör, listræn og fíngerð. 

Þá var heimilið hennar henni 
ált og ástvinahópurinn; foreldrar, 
systkini, eiginmaður og börn fjár- 
sjóður hennar. Hún starfaði í 
. kyrþey fyrir þau og þráði að vera 
þeim alt. Eg dáðist á listræni hen- 
ar og afkastasemi í hannyrðum, 
hafði hún hlotið ágæta mentun 
í þeirri grein á Islandi og í Dan- 
mörku, þó höndin virtist aldrei 
snör í hreyfingum vanst henni alt 
svo vel og vandvirknin var svo 
mikil. 

Hin 'síðari ár bar fundum okkar 
oft saman á ný. Þó heilsa hennar 
væri þá lömuð og fóturinn stirður, 
héldust allir beztu eiginleikar hen- 
nar lítt breyttir. Altaf var sama 
trygðin til vina og vandamanna, 
sami hlýhugurinn sem streymdi frá henni — sama trausta handtakið og 
sama ástin til alls þess sem íslenzkt var. 

Aldrei mun Björg hafa fundið sig heima í þessu landi, hennar mesta 
gleði þessi síðustu ár fanst mér í því fólgin að rifja upp atvik frá æsku- 
,árum barna sinna þegar hópurinn var saman og að rifja upp æskuminn- 
’ ingar hennar sjálfrar frá Islandi — yfir þeim var svo bjart, um þær var 
henni ljúft að tala. 



44 




Síðast þegar viö áttum tal saman, sem var nokkrum klukkutímum 
áður en hún lézt, var hún aö lýsa því fyrir mér hvað fagurt heföi veriS 
sólskiniö á fjöllum á fslandi — morgunsólin á fjöllunum kæru fanst henní 
hafa veriS svo dásamleg. — Og viS útför hennar var sungiS: . 

“Æ morgun roöi, rís þú skjótt á hæSum, 

Því mér svo fulla færir gnótt af gæöum. 

MeS englum öllum og meS hljómi snjöllum 
Eg fagna er ljómar lífsins sól á fjöllum.” 

ViS fögnum meS henni aS lífsins sól lýsir sálinni hennar fögru sem 
nú nýtur sín til fulls, laus viö fjötur líkamans. Viö sem stundum höföum 
þá ánægju aS taka á móti henni á heimili okkar, finnum til þess, aö viö 
vonum aö hún verSi í hópi þeirra, sem bíöa okkar á ströndinni fögru. 

Ingibjörg J. Ólafsson 



FRO JÓHANNA MAGNÚSDÓTTIR ERLENDSON 

Kvenfélag HerSubreiSarsafnaSar, 
söfnuSurinn sjálfur, bærinn Lang- 
ruth og nágrenniö, kvöddu þessa 
góSu konu meö mikilli eftirsjá 
þegár hún flutti vestur á Kyrra- 
hafsströnd í september - mánuSi 
1941. En þegar fréttin barst til 
Langruth, 9. janúar 1942, aS hún 
hefSi dáiS af bílslysi, var þaö mikiö 
sogarefni hennar mörgu vinum í 
þessu nágrenni. 

Jóhanna Erlendson var fædd 29. 
ágúst 1878 aö Grjóteyri í Kjós. 
Foreldrar hennar voru hjónin Mag- 
nús Vigfússon og Kristín Benja- 
mínsdóttir, sem áttu fáa sína líka 
hvaö dugnaö og attorku snerti og 
fetaöi Jóhanna þar dyggilega í 
fótspor foreldranna samhliSa mán- 
ni sínum, Hannesi Erlendson, sem 
hún giftist áriS 1896. Hún barSist 
sem hetja á frumbýlisárunum og 

Frú Jóhanna Magnúsdottir Erlendson ^ om Y el , "PR stÓ ™ °S m y°dar- 
legri fjölskyldu. Sex af bömum 
hennar eru á lífi: Halldóra, yfirhjúkrunarkona á spítala í Victoria, B. C:, 
Magnús, vinnur á pósthúsinu í Winnipeg; Bentína, skólakennari, er nú 


45 





við skrifstofustörf í Vancouver; Helga, (Mrs. Al.. Ferguson), Vancouver; 
Jón, bankamaður í Winnipeg en nú í hemum, og Jóhann, smiSur í Van- 
couver. Tvær systur hennar em á lífi, GuSný Benedictson í Langmth, 
Man., og Sigurlína Robinson í Weybrnm, Sask. 

ÁriS 1900 komu þau Jóhanna og Hannes til Canada og settust aS 
viS Manitoba-vatn austan viS Langmth, en eftir 1913 aS bærinn fór aS 
byggjast, fluttu þau þangaS og höfSu þar dálítiS bú, sem þau stunduSu 
vel, en annars vann Hannes hverja aSra vinnu sem bauSst. 

Fjölskyldan studdi öll góS málefni, vann aS safnaSarmálum og studdi 
bókafélagiS og Jóhanna var meSlimur kvenfélagsins frá því þaS var 
stofnaS 1916. Fyrir RauSa Krossinn vann hún líka vel og kappsamlega 
bæSi í fyrra stríSinu og því sem nú stendur yfir og alstaSar var hún 
ömgg og ábyggileg og altaf jafn samvinnuþýS, glöS og góS. Öllum 
þótti vænt um Jóhönnu. 

Mann sinn misti hún um voriS 1925, en haustiS áSur efnilega og 
góSa dóttur, 16 ára gamla. Þrátt fyrir þetta mikla mótlæti bar Jóhanna 
sig sem hetja og hélt heimili sínu eins og áSur meS dugnaSi og sóma. 

Stundum varS þess vart, aS hana langaSi til aS sjá hafiS sem hún 
elskaSi jafnan frá bernskuámm sínum í Reykjavík, þar sem hún ólst 
upp. ÞaS var því gleSiefni vinum hennar aS hún fékk þessa ósk sína 
uppfylta og vonuSu, aS hún fengi aS njóta margra og langra ánægju- 
stunda vestur á ströndinni meS bömum sínum, sem alla hluti vildu fyrir 
hana gera. 

Hún var jarSsungin af séra Rúnólfi Marteinssyni hinn 14. janúar frá 
dönsku lútersku kirkjunni í Vancouver og var jörSuS í Ocean View graf- 
reitnum. BlessuS sé minning hinnar látnu félagssystur. 

Lena Thorleifson 


FRÚ ÓLÍNA SIGRIÐUR JOSEPHSON 

Þann 26. júlí 1942 andaSist aS heimili sínu í Glenboro, ekkjan Ólína 
SigríSur. (MaSur hennar, Árni Josephson, er nú látinn fyrir nokkmm 
ámm). Banamein hennar vom afleiSingar af slagi, sem hún hlaut aS 
morgni, en hvíld var hennar áSur en kvöld var komiS. Hún var fædd í 
Fótaskinni í ASaldal í SuSur Þingeyjarsýslu, 1869. Vestur um haf kom 
hún um 1900, og þá til Selkirk, en innan þriggja ára giftist hún manni 
sínum, sem þá bjó stórbúi í Minneota, Minnesota. ÁriS 1920 seldu þau 
bú sitt þar og fluttu til Glenboro, Manitoba. Keyptu þar höfSingssetriS 
Maplehurst, og sátu þaS meS risnu og höfSingsskap meSan dagar entust. 
Þeim var sex barna auSiS: 1. Margrét (Mrs. Aarskaug), Madison, Minn. 





2. María (Mrs. Sigmar), Glenboro, Man. 3. Óskar, vélamaður í Glenboro. 
4. Ólína Sigríður, dáin fyrir fáum árum. 5. Ámi, býr í Glenboro. 6. Esther 
(Mrs. Taft), Glenboro. Fimm stjúpbörnum gekk hún í móðurstað: Mrs. 
Groff, Madison, Minn., Mrs. White í Breckenridge, Minn., Frank og 
Helgi, tveir bræður í Minneota, Minn., og Sigurður, sem býr nálægt 
Glenboro. Tvær systur eru hér í landi, þær Mrs. Jónína Johnson, Ed- 
monton, Alta., og Mrs. J. Gíslason, Riverton, Man. Ein systir, Guðrún, 
bjó lengi í Fótaskinni (nú Hellulandi) í Aðaldal á Islandi. Jarðarförin 
fór fram frá heimili og kirkju þann 30. júlí, að viðstöddum fjölda vina 
og flestra nánustu ættingja og bama, sem gátu komið. Hún var lögð 
til hvíldar í Glenboro grafreit. Séra E. H. Fafnis jarðsöng. 


FRtJ GUÐRÚN GÚÐMUNDSSON 
1853-1943 


Gnðrún Guðmundsson var fædd 
21. okt. árið 1853. Foreldrar henn- 
ar voru Benjamín bóndi á Márstöð- 
um í Vatnsdal, og Ingibjörg Guð- 
mundsdóttir kona hans. Árið 1878 
giftist hún Pétri Stefáni Guðmunds- 
syni og byrjuðu þau búskap sinn 
á Mosafelli í Svínadal. 

Til Vesturheims fluttu þau árið 
1883 og settust að í grend við Garð- 
ar, N. Dakota, þar sem þau tóku 
heimilisréttarland. Árið 1901 fluttu 
þau til Nýja Islands, settust að á 
landi og nefndu heimilið sitt Árdal 
og við það var svo bygðin kend 
og kölluð Árdalsbygð. 

Stefán, maður Guðrúnar, and- 
aðist 1. apríl 1936, og hefir Guðrún 
átt heimili í Árdal síðan hjá Sigur- 
bjarti, yngsta syni sínum, og Val- 
gerði konu hans. Önnuðust þau 
um hana og hjúkruðu henni þar til 
hún var kölluð heim,4. júní 1943. 



Frú Guðrún Guðmundsson 


Guðrún var mjög nærfærin ljósmóðir og tók á móti fjölda bama 
áður en læknir var fenginn í bygðina. 

Hún var ein af stofnendum kvenfélags Árdalssafnaðar og var með- 
limur þess til þess síðasta. Fyrsta guðsþjónustan í Árdalssöfnuði var 

47 






haldin í litla bjálkahúsinu þeirra 1901. Séra Rúnólfur Marteinsson 
prédikaöi. Lúterska kirkjan í Árborg á dýrmæta muni sem munu geyma 
minningu þeirra beggja. Fyrri gjöfin var yndisleg altarismynd, og sú 
síSari, hkbörur, sem voru gefnar kirkjunni í minningu um Stefán heitinn. 

Guðrún sáluga var myndar kvenmaöur, bæði í sjón og verki, hún var 
trúföst og trygglynd, og viö fráfall hennar sjáum við á bak hetju meðal 
landnema í bygðinni okkar. Blessuð sé minning hennar. 

G. A. E. 


FRÚ FRIÐRIKKA BJÖRNSON ÓLAFSON 



Tengdasystur minni, frú Frið- 
rikku Bjömson Ólafsson, kyntist eg 
lítið áður en hún giftist mági mín- 
um, séra Kristni K. Ólafson, 2. nóv. 
1915. En upp frá þeim degi varð 
viðkynningin náin og óslitin. Tókst 
með okkur innileg vinátta sem hélzt 
til dauðadags hennar. Var hún mér 
sem systir, hlý og ástúðleg í við- 
móti, ætíð reiðubúin að taka þátt í 
gleði minni eða sorg. Svo minnug 
var hún á alt shkt, að sjaldan leið 
svo hjá nokkur endurminninga- 
dagur minnar fjölskyldu, að ekki 
kæmi bréf frá henni til merkis um 
að hún væri .með okkur í anda 
Þessi trygð hennar og nærgætni 
var mér ómetanlega mikils virði. 


Frú Friðrikka Björnson Ólafson 


Frú Friðrikka var ágætlega af 
Guði gefin, til líkama og sálar. Hún 
var greind og bókhneigð, lesin vel, 
fróð og skemtileg í viðræðum, list- 
feng á hvað sem hún gerði. Enda var heimili hennar smekklegt, fagurt 
og prýðilega rækt. 

Foreldrum sínum var hún ástrík dóttir. Á yngri árum var hún oft- 
ast heima hjá þeim, nema þá tímana sem hún var annarsstaðar við nám 
eða skólakenslu. Foreldrar hennar eyddu síðustu æfiárum sínum á 
heimili hennar við fágæta umönnun. Systkinum sínum unni hún mjög og 
þau henni. Öll voru þau frábærlega hjálpsöm og fórnfús, hvert í annars 
garð. 


48 






Manninn sinn elskaöi hún og virti. Hún sagöi oftar en einu sinni 
viö mig, aö sá kærleikur, og sú viröing færi vaxandi með hverju árinu 
sem þau væru saman. Þó hún aö eðlisfari væri ekki sérstaklega gefin 
fyrir sambönd utan heimilis, unni hún kirkjulegu starfi manns síns, og 
vildi á allan hátt styðja þaö. Enda gerði hún það af alúð, eftir því sem 
heilsan leyfði. 

Móðurhæfilegleikar hennar voru frábærir. Hún lagði fram alla 
sína kærleikskrafta bömum sínum og stjúpsonum til heilla og hjálpar. 
Hennar heitasta ósk var sú, að lífskraftar hennar, sem í mörg ár höfðu 
verið á fallandi fæti, gætu enst meðan bömin þyrftu umönnunar og leið- 
beiningar frá henni. Þessa hjartans þrá sína fékk hún uppfylta. 

Frú Friðrikka andaðist 14. nóvember 1942, eftir langt og strangt 
sjúkdómsstríð, sem hún bar með frábærri þolinmæði, kristilegri rósemi og 
sigurvissu. Það væri óviðeigandi að fara orðum um söknuð fjölskyld- 
imnar, og sorg. En sú rósemi og trúnaðartraust, sem einkendu þessa 
ágætu eiginkonu og móður em einnig eftirtektarverð í framkomu fjöl- 
skyldunnar, sem nú syrgir hana. 

Persónulega sakna eg vinkonu minnar sem góðrar systur. En blíðar 
og hugljúfar endurminningar um hana, em og verða mér hjartfólginn 
fjársjóður. 

Kirstín H. Ólafson 


SKtRSLA FORSETA 


Kæru félagssystur: 

Mér er það sönn gleði að mega bjóða velkomna í dag, erindreka og 
gesti á hið nítjánda þing Bandalags lúterskra kvenna. Þegar litið er til 
baka yfir ársstarf Bandalagsins kemur í ljós að verkinu hefir miðað stöðugt 
áfram. Starf kvenna, hvert heldur það er við heimilið, atvinnu eða félags- 
starf sýnist oft vera árangurslítið, en ef unnið er með fórnfýsi og kærleika, 
kemur síðar, með Guðs hjálp, góð uppskera. Eg vil sérstaklega þakka 
góðum og umburðarlyndum félagssýstrum mínum í stjómamefndinni 
fyrir margvíslega hjálp. Eg hefi fundið til þess að stjóm Bandalagsins 
getur verið umfangsmikil og ábyrgðarfull staða og því hefi eg beðið inni- 
lega um styrk og réttsýni til að framkvæma það starf sem mér er ætlað, 
og vona af öllu hjarta að þessar stundir sem við eigum hér saman, verði 
okkur til ánægju og uppbyggingar, og að hver og ein flytji kveðju þrungna 
af óskum um góða samvinnu og góðan áhuga fyrir sameiginlegu starfi, til 
heima félaganna. 


49 



Hvaö hafa svo milliþinganefndir gert á árinu? Stjórnarnefndin hefir 
mætt þrisvar sem heild og voru þeir fundir haldnir hjá Mrs. Finnur John- 
son, Mrs. A. S. Bardal og Mrs. Gunnl. Jóhannson í Winnipeg, og vil eg 
þakka þeim ágætar viStökur og skemtilega fundi. Landkaupanefndin 
hefir haft erfitt verk aö vinna og verður á þinginu lögö fram skýrsla yfir 
þaö sem hefir verið gert. Námsskeiðsnefndin hefir mætt líka nokkrum 
sinnum og verður þinginu greint frá hennar starfi þegar að því kemur á 
dagskrá. Á eftir hverjum stjórnarnefndarfundi voru bréf send til allra 
félaga í Bandalaginu, sem tilkynti hvað gerst hefði. 

Á þinginu í fyrra var framkvæmdarnefndinni fahð að undirbúa árs 
program fyrir fundi, en henni fanst að vegna Red Cross annríkis, myndi 
ráðlegra að sleppa föstu programmi, en biðja hvert félag heima fyrir að 
undirbúa sína skemtifundi. Fyrir mitt leyti, finst mér það vera gott fyrir 
félögin að útbúin sé sameiginleg skemtiskrá sem fylgja má ef kringum- 
stæður leyfa. 

Eins og sumamámsskeiðsnefndin mun skýra frá, var námsskeiðin'ii 
slept á þessu sumri. 1 þess stað kom bráðabirgða hugmynd um héraðs- 
skóla eða “Parish Schools”. Mun Mrs. S. Ólafsson veita upplýsingar um 
þá. Eg vil hér aðeins þakka öllum þeim sem veittu hjálp og studdu 
námsskeiðið í fyrra við Rock Lake. Ákveðið var aS biðja öll félög sem 
tilheyra Bandalaginu að hafa samkomu eða “te” til arðs fyrir “camp” sjóð- 
inn, helzt í júní. Ekki veit eg hver árangur hefir af þessu orðið, en við og 
við hefi eg þó séð gjafalista í Lögbergi, sem sýnir að félögin sum hafa 
orðið við þessari bón og fyrir það er innilega þakkað því “sameinaðar 
stöndum vér”. 

Á þinginu í fyrra var samþykt að senda skeyti með heillaóskum til 
Sambands Norðlenzkra Kvenna og var Mrs. Finnur Johnson falið að skrifa 
bréfið og annast þetta að öllu leyti. 

Eg þarf ekki að minnast á Árdís, sú skýrsla mun sýna að ritið stendur 
sig vel fjárhagslega og er velkominn gestur á þau heimili sem hafa keypt 
það. f ár voru ekki nóg eintök. Ritstjórum og ráðskonum blaðsins vildi 
eg biðja þingið að sýna þakklætis viðurkenning með því að standa á 
fætur. 

Eg hefi reynt að minnast á aðal störfin sem eru á dagskrá Banda- 
lagsins. Bindindi hefir verið stutt lítillega á hverju ári og erindrekar mætt 
á þingi Temperance Alliance. Þessi hjálp er lítil en “dropinn fyllir 
bollann.” 

Sorg og eymd um allan heim er enn ekki að linna. Við verðum hver 
og ein að styðja með krafti öll fyrirtæki sem geta á einhvern hátt bætt kjör 
miljónanna sem eru heimilislausir, hungraðir og niðurbældir af völdum 
stríðsins. Og þó við verðum að minka áhuga fyrir þessu eða hinu heima 
fyrir, þá er ekki þar með sagt að sá áhugi lifni ekki við ef skarað er að 
eldinum og honum haldið við. 


50 



Við höfum mist nokkrar félagssystur og sumar af okkar félags- 
systrum hafa mist ástvini. f nafni Bandalagsins vil eg votta innilega hlut- 
tekning öllum ástvinum. Eg vil einnig fylgja hugmynd fyrverandi forseta 
og biSja konur að taka þátt í bænarstund til eflingar friðar, áður en 
þinginu verður slitið. 

Að endingu þakka eg góða samvinnu og traust félagskvenna og vona 
af öllu hjarta að þetta þing verði öllum sem ánægjulegast. 

Lena Thorleifson 


Þingtíðindi 

Þingið haldið í Fyrstu lútersku kirkju, Winnipeg, 1.—3. júlí 1943. 

(Athugasemd: — Skemtiskrá og skýrslur yfir embættismanna kosn- 
ingar eru prentaðar í enska fundargerningnum. Nöfn félaga og fulltrúa 
birt í Lögbergi 8. júlí). 

Þingið var sett af forseta, Mrs. G. Thorleifson, kl. 2 e. h. 1. júlí. Mrs. 

A. H. Gray bauð gesti og erindreka velkomna fyrir hönd eldra kvenfélags 
Fyrsta lút. safnaðar og Junior Ladies’ Aid. Fjórir starfsfundir og tveir 
skemtifundir voru haldnir í efri sal kirkjunnar. 

Samkvæmt skýrslu kjörbréfanefnar þá höfðu konur þingréttindi sem 
fylgir: 26 fulltrúar frá 17 félögum, 9 meðlimir stjómamefndar, 8 með- 
limir námsskeiðsnefndar, 1 einstaklings meðlimur og fjórar prestskonur, 
þær Mrs. V. J. Eylands, Mrs. S. Ólafsson, Mrs. B. B. Jónsson og Mrs. B. A. 
Bjarnason Einnig voru staddir á þinginu fimm prestar, þeir séra R. 
Marteinsson, séra H. Sigmar, séra S. Ólafsson, séra V. J. Eylands og séra 

B. A. Bjamason. 

Áður en þingstörf hófust, þá var minst þeirra félagssystra, sem látist 
höfðu á árinu: Guðrún Guðmundson, Árborg; Björg Thorsteinson, Sel- 
kirk og Jóhanna Erlendson, Vancouver, áður frá Langruth. Það lutu allir 
höfði í þögulli bæn, séra S. Ólafsson flutti hugkvæma bæn, svo var Faðir 
vor lesið sameiginlega. 

Skýrslur frá 17 kvenfélögum báru vott um aukinn áhuga og meira 
starf heldur en nokkm sinni áður. 480 meðlimir félaganna hafa tekið inn 
um $8,000 á árinu, og hefir upphæð sú verið notuð til þess að styrkja 
söfnuði, heima- og erlent trúboð, útvarp kirkjufélagsins, Sameininguna, 
námsskeið B. L. K., með því að kosta ungmenni þangað, camp-byggingar- 
sjóð B. L. K., Betel, líknarstarf heima fyrir og annarsstaðar. Líknarstarf 
þeirra er víðtækt og nær til barna, gamalmenna, fátækra og sjúkra. Það 

51 



nær til þess aö styrkja sjúkrahús og heilsuhæli. Einnig láta kvenfélögin 
sér ant um sunnudagaskólann, íslezku kenslu; þau sýna framkvæmd í því 
aö hafa skemtiskrá á fundum og íslenzkar samkomur eldra fólki til 
skemtunar; þau sjá um sölu á ritunum “Árdísi” og Hlín; sum þeirra létu í 
ljósi ánægju sína yfir bréfunum frá b. v. skrifara Bandalagsins, Mrs. B. 
Bjarnason; þau sjá um að prýöa kirkjurnar og grafreitina. 

Auk alls þessa þá vinna allir meölimir kvenfélaganna feikna mikiS í 
stríösþarfir. Þau vinna fyrir, og styrkja fjárhagslega, Red Cross og aöra 
sjóði svo sem Milk for Britain, Russian Relief, Soldiers’ Welfare. Þau 
senda ótal mörgum hermönnum böggla. Þau kaupa War Savings 
Stamps, Certificates og Bonds. 

Yfir höfuð að tala, þá sýna kenfélögin mikinn áhuga fyrir öllum 
málum á dagskrá Bandalagsins. 

Fjármál: Skýrslaféhirðis, Mrs. G. Jóhannson, sýndi $239.96 í sjóðifrá 
fyrra ári; inntektir á árinu $150.79; útgjöld $95.63; í sjóði nú $295.12. 

DAGSKRÁ ÞINGSINS: 


1. Camp-bygging. 

(a) Landkaup. Tillaga var studd og samþykt að landkaupanefnd- 
inni sé þakkað tveggja ára starf hennar, og að gerðir hennar í því að 
kaupa fimm ekrur af landi, sem er tíu mílur fyrir norðan Gimli, séu stað- 
festar. 

(b) Samvinna með camp-byggingu. Skriflegt tilboð kom inn á 
þingið um samvinnu við camp-byggingu, frá Manitoba District Luther 
Leauge og Manitoba Federated Luther Leagues of the American Luther- 
an Church. Tilboð þeirra hljóðaði svona: 1. Að þessi tvö félög borga 
tvo þriðju af landverðinu. 

2. Að nefnd frá þeim mæti nefnd frá B. L. K. til þess að ræða tilboð 
þeirra um samvinnu við camp byggingu. 

Erindrekar höfðu ekki heimild frá félögum sínum til þess að greiða 
atkvæði með eða móti samvinnu, og þessvegna var eftirfarandi samþykt 
gerð: 

Að námsskeiðsnefndinni nýju, ásamt þremur prestunum, þeim séra 
V. J. Eylands, séra E .H. Fáfnis og séra B. A. Bjarnason, sé faíið að mæta 
þessari ofangreindu nefnd og að'fá hjá henni allar mögulegar upplýsing- 
ar viðvíkjandi kostnaði á camp-byggingu, tilhögun með tíma fyrir náms- 
skeiðið á sumrin, og viðvíkjandi samvinnu skilmálum, að tilkynna svo 
kvenfélögunum upplýsingar þessar, biðja þau að íhuga málið ítarlega og 
að senda svo úrskurð sinn, hvort þau séu með eða móti samvinnu, til 
námsskeiðsnefndarinnar, sem í samfélagi við stjómarnefnd B. L. K. tekur 

52 






óskir kvenfélaganna til greina og reynir ai5 komast aö æskilegri niðurstöðu 
í málinu. 

2. Sumamámsskeiðið: Skýrsla féhirðis nefndarinnar, Mrs. H. Dan- 
íelson, sýndi $608.26 í sjóði, gjafir frá einstaklingum og félögum. 

Bandalag Lúterskra Kvenna hefir staðið fyrir námsskeiði í kristilegri 
Fræðslu í fjögur sumur, og á þeim tíma nutu 173 nemendur leiðbeiningar 
þar. Vegna þess að fyrirtæki þetta hefir notið almennra vinsælda á meðal 
íslenzks lútersks fólks, þá þótti Bandalaginu fyrir því að þurfa að leggja 
það niður í sumar, en ástæðumar fyrir því, voru ýmsir erfiðleikar svo sem: 
há leiga á “camp”, skömtun á matvælum, og ekla á hjálp út á landi þar 
sem unglingar em of bundnir við vinnu til þess að geta sótt námsskeiðið. 
Sú tillaga var samþykt á þinginu, að námsskeiðinu sé haldið áfram næsta 
sumar svo framarlega að mögulegt sé, og að stjórnarnefnd og náms- 
skeiðsnefnd B. L. K. sé falin framkvæmd í málinu. 

Þingið lét í ljósi þakklæti sitt við það fólk sem lagði svo mikið á sig til 
þess að námsskeiðið við Rock Lake í fyrra tækist sem bezt, þær Mrs. G. 
IJóhannson, Winnipeg; Mrs. Thora Oliver, Selkirk; Mrs. Sigurgeirson, 
Hekla; Mrs. Christopherson og Mrs. Peturson, Baldur; þá séra E. H. 
IFáfnis, séra V. J. Eylands og séra B. A. Bjarnason, fyrir utan allar þær 
■Argyle konur sem fram báru veitingar eða aðstoðuðu að öðm leyti. 

3. Bindindi: Mrs. A. S. Bardal sagði fréttir af þingi Manitoba Tem- 
perance Alliance, fréttir sem gerðu ljóst hið mikilvæga og áhrifamikla 
starf þeirra í bindindismálinu. Hún kvað bindindisfélög vera bein orsök 
í því að stjórnin minkaði vínbmggun og vínsölu á s. 1. ári. Til þess að 
votta Hð sitt og áhuga fyrir málinu, þá samþykti þingið að gefa Manitoba 
Temperance Alliance nokkurn fjárstyrk. Konur kosnar á næsta þing 
M. T. A. vom þær: Mrs. A. S. Bardal, Mrs. H. Danielson, og Mrs. F. John- 

4. Árdís: Skýrsla ráðskonu Árdísar, Mrs. F. Johnson, sýndi $495.S9 
í sjóði. Ritið hefir aldrei selst betur en þetta s. 1. ár. Það var ákveðið að 
gefa það út með sama hætti og í fyrra. 

5. Red Cross: Það kom í ljós á þinginu að öll kvenfélögin hafa lagt 
mikið á sig þetta s. 1. ár fyrir Red Cross og aðra stríðsvinnu. Þingið vott 
aði ánægju sína yfir þessu starfi félaganna, sem aldrei hefir verið nauð- 
synlegra en nú. Það var samþykt að gefa Red Cross nokkra fjárupphæö 
úr sjóði B. L. K. 

6. Hannyrðasýning: Nokkur falleg stykki voru sýnd á þinginu, frá 
Ámes, Brown og Winnipeg. Það var ákveðið að biðja konur að koma 
með, á næsta þing, hvaða stykki sem þær eiga og vilja koma með. Óskað 
var eftir meiri áhuga fyrir máli þessu. 

7. Skemtiskrá fyrir fundi félaganna: Forseta og skrifara var falið 
að útbúa hana. 


53 



8. Framsögn íslenzkra ljóða: Þingiö óskaði þess að öll kvenfélögin 
geri sitt ítrasta til þess að halda við framsögn íslenzkra ljóða, og eins að 
kvenfélagið, sem býður næsta þingi, sjái um að hafa ísl. framsögn eða söng 
á skemtiskrá. 

Viðvíkjandi ellistyrknum þá var þessi þingsamþykt gerð: 

“Bandalag Lúterskra Kvenna skorar á sambandsstjórnina 

að hækka ellistyrkinn!” 

Tveir erindrekar B. L. K. sátu kirkjuþingið að Mountain, N. D., 
18.—21. júní, þær Mrs. V. J. Eylands og Mrs. E. Fjeldsted, Winnipeg. 
Mrs. Fjeldsted las þingyfirlýsingu samþykta á kirkjuþinginu, þess efnis að 
það teldi sig fúst til samvinnu við sumarskólamál B. L. K.. Þessi sam- 
vinna var þakksamlega þegin af Bandalaginu. 

Fulltrúar kosnir til þess að sitja næsta kirkjuþing voru þær: Mrs. H. 
Danielson, Winnipeg; Mrs. G. A. Erlendson, Árborg, en til vara — Mrs. O. 
Stephenson, Winnipeg, og Mrs. Anna Magnússon, Selkirk. 

Við alla fundi og skemtisamkomur þingsins var fjöldi gesta, auk 
erindreka og embættiskvenna. 

Öllum þeim sem þátt tóku í skemtiskránni er vinsamlega þakkað. 
Kvenfél. Fyrsta lút. safnaðar og Junior Ladies’ Aid ber einnig að þakka 
góðar viðtökur. 

Er þinginu lauk þá höfðu allir það á meðvitundinni að það hefði 
verið skemtUegt og uppbyggjandi. Forseti stýrði því á þann hátt að alt fór 
friðsamlega í gegn. Vandamál öll voru ítarlega rædd og afgreidd eins 
vel og mögulegt var. 

1 lok þingsins fór fram bænastund, þar sem hugir allra viðstaddra 
stefndu til Guðs í einlægri bæn um frið, um frið í hjörtum vorum, á heim- 
ilum vorum, í bygðum vorum, og í veröldinni yfirleitt. Þau sem bænir 
fluttu voru: séra V. J. Eylands, Mrs. A. S. Bardal og Mrs. Jóna Sigurðson. 
Að endingu var Faðirvor lesið sameiginlega. 

Þingi slitið um hádegi, laugardaginn 3. júlí. 

Lilja M. Guttormsson, 

skrifari. 




54 



NINETEENTH CONVENTION 

of the Lutheran Women s League, held in the 
First Lutheran Church, Winnipeg, 

July lst to 3rd, 1943, 

The Convention was formally opened by the president, Mrs. G. 
Thorleifson, at 2 p.m., July lst. 

Devotional Exercises—Rev. V. J. Eylands. 

Address of Welcome—Mrs. A. H. Gray. 

Short Addresses of appreciation and encouragement to the L. W. L. by 
Rev. R. Marteinson and Rev. H. Sigmar, recently elected pres- 
ident of the Icelandic Evangelical Lutheran Synod of Amer. 
Rusiness meeting until 6 p.m. 

July lst, at 8.30 p.m.—Program. 

Devotional Exercises—Mrs. V. J. Eylands. 

Piano Solo—Miss Agnes Sigurdson. 

Paper—“The Three Sisters of China”—Mrs. S. Olafsson. 

Vocal Solo—Miss Margaret Helgason, (Piano accompanist—Mrs. R. 
Isfeld). 

Paper—“The Santal Leper Colony in India”—Mrs. Victor Bagger, return- 
ed missionary from India. 

Friday, July 2nd— 

9 to 12 a.m.—Rusiness meeting. 

Dinner served by the Senior and Junior Ladies’ Aids of the First Luth- 
eran Church. 

1.30 to 6 p.m.—Rusiness Meeting. 

8.30 p.m.—Program. 

Devotional Exercises—Mrs. B. B. Jónsson. 

Piano Solo—Miss Snjolaug Sigurdson. 

Spoken Poetry—Miss Salín Jónasson. 

Paper—“Visions of the Future”. — Mrs. J. K. Olafson, of Garðar, N.D. 
Vocal Solo—Mr. Kerr Wilson, accompanied by Mrs. Wilson. 

Paper—“The Challenge of our Foremothers”, by Mrs. V. J. Eylands. 

Saturday, July 3rd— 

9 to 12 a.m.— 

Prayer Meeting—conducted by Mrs. G. Thorleifson. Rev. V. J. Eylands, 
Mrs. A. S. Bardal and Mrs. Jona Sigurdson prayed for peace. 

55 


Address of appreciation to the Junior and Senior Ladies’ Aids — Mrs. 
Anna Aústman. 

Convention closed—Mrs. G. Thorleifson, President. 

Lunch was served in the aftemoons by the Junior and Senior Ladies’ 
Aids, in addition to the dinner on Friday. Their hospitality was greatly 
appreciated. 


Convention Business in Brief. 

Accredited representatives attended the Convention as follows: 
26 delegates from 17 Ladies’ Aids, and 20 members of committees and 
individual members. 

Finances: The treasurer’s report showed: Balance on hand last 
year, $239.96; Receipts, $150.79; Disbursements, $95.63; On hand July 
2nd, 1943, $295. li 

Topics of discussion:— 

1. Camp Building— (a) Purchase of camp-site. Decision of the 
camp-site committee to buy a camp-site on the lake shore ten miles nortli 
of Gimli, was sanctioned by the convention. 

(b) Co-operation in connection with the establishment of a camp. 
A written proposal came from the Manitoba District Luther League and 
the Manitoba Federated Luther Leagues of the American Lutheran 
Church, a proposal of co-operation with the Lutheran Women’s League, 
as follows: 

1. That the Luther Leagues bear two-thiids of the cost of the pur- 
chase of land for a camp-site. 

2. That a joint meeting be held by theh committee and one from 
the L.W.L. to discuss further developments of this camp project. 

The delegates at the convention did not feel that they had author- 
ity from theh societies at home to vote for or against co-operation, there- 
fóre, the convention resolved to request the new Leadership Training 
Course Committee, together with the ministers Rev. V. J. Eylands, Rev. 
B. A. Bjamason and Rev. E. H. Fafnis, to meet this other committee 
in order to get all possible information in connection with a camp project, 
as to cost, the distribution of time for courses, and details regarding co- 
operation. This information is to be relayed to all the societies of the 
L.W.L., who will then make a decision as to theh stand, for or against 
co-operation, and notify the L.T.C. committe, which, in conjunction 
with the executive, will base theh verdict on the stand taken by the 
societies. 

II. Leadership Training Course—The League considered it advisable 
to discontinue the course this summer, on account of certain difficulties, 
such as high rent to pay for a camp, rationing and the need for the young 

56 





people, who would be likely to attend, to work on farms, etc. Interest 
for this course is still keen, however, and it was resolved to continue 
it next summer if at all possible. 

Financial report of L.T.C. committee showed a balance of $608.26 
on hand. Donations to this fund have come from societies and indi- 
viduals far and wide, and the L.W.L. is most grateful. 

III. Temperance—Mrs. A. S. Bardal, delegate to the last Manitoba 
Temperance Alliance Conference, read a most convincing report of the 
successful endeavors of the Alliance in bringing about a reduction in 
the brewing and sale of liquor. The members of the L.W.L. resolved 
to give their support to the cause, and began by voting a sum of money 
to the M.T.A. Delegates were appointed to the next M.T.A. confer- 
ence: Mrs. A. S. Bardal, Mrs. H. Danielson, and Mrs. F. Johnson. 

IV. “Ardis”—The financial report showed $495.89, as balance on 
hand. That more copies of “Ardis” were sold last year than ever before 
was evidence that it is satisfactory, therefore, it was decided to con- 
tinue publishing it in the same fashion as before. 

V. Red Cross—All the societies are doing a tremendous amount of 
work in aid of Red Cross and other War Work. The convention ex- 
pressed its appreciation of this work, and also voted a money donation 
to the Red Cross fund. 

VI. Program for next year’s meeting was entrusted to the president 
and secretary to prepare. 

VII. Handicraft Exhibit—A few societies exhibited excellent articles. 
It was decided to continue these exhibits at future conventions. 

VIII. Spoken Poetry—All societies are urged to continue their 
efforts towards encouraging the study of the Icelandic language, the 
spoken poetry and songs, among children and young people in their 
respective districts. 

IX. Election of Officers: 

Honorary Presidents—Mrs. I. J. Olafson, Selkirk. 

Mrs. Finnur Johnson, Wpg. 

President—Mrs. Lena Thorleifson, Langruth. 

Vice-President—Mrs. A. S. Bardal, Wpg. 

Recording Secretary—Miss Lilja Guttormson, Geysir. 

Cor.-Secretary—Mrs. Jona Sigurdson, Wpg. 

Treasurer—Mrs. G. Johannson, Wpg. 

Vice-Treasurer—Mrs. Anna Magnusson,Selkirk. 

Executive: 

Mrs. Sigrun Sigurdson, Glenboro. 

Miss Freda Thorkelson, Arnes. 

Mrs. S. Sigurgeirson, Hecla. 

57 




Mrs. Anna Austman, Vidir. 

Mrs. G. A. Erlendson, Arborg. 

Ardis Editors—Mrs. I. J. Olafson, Selkirk 
Mrs. O. Stephensen, Wpg. 

Manager—Mrs. F. Johnson, Wpg. 

Assistant Manager—Mrs. M. M. Jonasson, Arborg. 

Leadership Training Course Committee: 

Mrs. A. H. Gray, Winnipeg. 

Mrs. H. Danielson, Wpg. 

Mrs. J. Tergesen, Gimli. 

Mrs. J. V. Jonasson, Wpg. 

Mrs, B. M. Paulson, Arborg. 

Mrs. A. Sigurdson, Ames. 

Mrs. H. G. Henrickson, Wpg. 

As the convention came to a close it was felt that it had been a 
complete success. Each and everyone expressed his opinion frankly, 
and lively discussions were brought to satisfactory conclusions. The 
prayer meeting was an appropriate farewell, where the hearts of all 
present were united in prayer for peace, for peace in our own hearts, 
in our communities and in the world at large. 

L. M. Guttormsson, Secretary 


Kvenfélagið Stjarnan 
Árnes, Man. 

Fundir fyrsta miðvikudag 
í hverjum mánuði 

Forseti: Mrs. August Sigurðson 
Skrifari: Mrs. Leifur Helgason 

Féhirðir: Mrs. Jack O'Hare 


ARBORG GARAGE 

Almennar bíla-aðgerðir 

Umboðsmenn fyrir Chevrolet og 

Oldsmobile bila ( 

John Deere jarðyrkju verkfæri 1 

Eigahdi K. O. EINARSON 

Slmi 4 Arborg, Man. 

K. THORARINSON 

Groceries - Fresh Fruit 

Lumber and Wood Fuel 

Case Farm Implements 

RIVERTON, Man. Phone 29 


Arborg Implements 

and 

Motors Limited 

H. S. Erlendson, manager 

ARBORG Manitoba 


58 




J. J. SWANSON & CO. 


B. KINDZERSKI 

LIMITED 



308 AVENUE Bldg., Winnipeg 


Dealer In 

Fasteignasalar, leigja hús, út- 


Used Furniture 

vega peningalán og eldsá- 



byrgðir af öllu tagi. 


★ 

PHONE 26 821 


ARBORG MANITOBA 




GOODMAN’S TIRE & 



BRAKE SERVICE 


M. SCHEMPEK 

Only Expert Mechanics 


Meat Market 

Employed 


Groceries 

Imperial Oil Products 


Raybestos Linings 

Free Testing Brakes and 



Headlights 


Ph. 92 355 Cor. Fort & Graham 


Arborg - - - Manitoba 

Official ATLA.S Tire Depot 





O. G. ODDLEIFSON 

General Blacksmithing and 


Arborg Farmer's 
Co-operative Assn. Ltd. 


General Merchants 

Welding 


Phone 2 

Agents for 


Buiiders' Suoplies, Hay & Wood 

Massey-Harris & 


Public Service Trucking 

Case Implements 


and handling of all 

Farm Products 

Arborg, Manitoba 


Arborg, Manitoba 

WAWANESA MUTUAL 

Insurance Company 


Riverton Co-Operative 

INSURE YOUR AUTOMOBILE 


Creamery Association 

The “Wawanesa” merit rating 
plan makes safe driving pay cash 


Limited 

dividends by way of reduced 


Riverton Brand 

premiums. 


First Grade Butter 

Obtain full particulars from 
your local agent 

M. M. JONASSON ARBORG 


RIVERTON MANITOBA 


59 





DR. B. J. BRANDSON 

308 Medical Arts Bldg. 

Cor. Graham og Kennedy Sts. 
Phone 21 834—Ofíice Tímar 3-4 
Heimili 214 WAVERLEY ST. 
Phone 403 288 
Winnipeg, Manitoba 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

Phone 22 866 

' WINNIPEG CLINIC 
Vaughan & St. Mary’s 

Res. 114 GRENFELL BLVD. 
Plhone 62 200 


Dr. H. R. & H. W. Tweed 

Tannlæknar 

406 Toronto Gen. Trusts Bldg. 
Cor. Portage Ave. og Smith St. 
Sími 26 545 Winnipeg, Man. 
Einnig að hitta í Arborg, Man. 


Dr. ROBERT BLACK 

Sérfræðingur í eyrna, augna, nef 
og há.lssjúkdðmum 

416 Medical Arts Bldg. 

Cor. Graham & Kennedy 
Viðtalstími—11 til 1 og 2 til 5 
Skrifstofuslmi — 22 251 
Heimili — 42 1S4 


DR. A. V. JOHNSON 

Tannlæknir 

506 SOMERSET BLDG., 
Winnipeg 

Sími 27 774 Heimilis 202 398 


DR. A. BLONDAL 

602 Medical Arts Building 
Stundar sérstaklega kvenna og 
barna-sjúkdóma. Er að hitta 
frá kl. 10-12 f. h. og 3-5 e. h. 
Office Phone 22 296 
Heimili: 108 Chataway Blvd. 
Sími 61 023 


G. W. MAGNUSSON 

Nuddlæknir 

41 FURBY STREET 
Phone 36137 

Símið og semjið um samtalstíma 


B. M. PAULSON. B.A. 

Barrister, Solicitor, etc. 
íslenzkur lögmaður 

★ 

Arborg, Manitoba 
Telephone 3 Dwelling 33 






Kvenfélag Herðubreiðar 
safnaðar Langruth 

Fundir fyrsta laugardag 
í hverjum mánuði. 


Forseti . Mrs. G. Thorleifson 

Varaforseti .. Mrs. J. Finnbogason 

Skrifari . Mrs. H. Jackson 

FéhirÖir . Mrs. O. Oddson 


Missionar Félag 
Immanuel Safnaðar 

WYNYARD, Sask. 

Fundir fyrsta fimtudag í 
hverjum mánuði 


Kvenfélagið Freyja 

GEYSIR, MAN. 


Forseti...Mrs. K. Sigurdson 

Skrifari.Mrs. S. Jakobson 

Féhirðir.Mrs. S. G. Skúiason 


Kvenfélag Frelsissafnaðar 
að GRUND I ARGYLE 
Fundur hadlinn fyrsta fimtudag 
I hverjum mánuði 


Forseti.Mrs. S. S. Johnson 

Skrifari.Mrs. Thori Goodman 

Féhirðir.Mrs. B. S. Johnson 


Kvenfélag Baldursbrá 
Immanuel safn. 

BALDUR, Man. 
Fundir fyrsta miðvikudag í 
hverjum mánuði. 
Minningarstjóður Kristjáns 
Jónssonar til líknarstarfs. 


Kvenfélag Árdals safnaðar 

ARBORG, Man. 

Fundir fyrsta fimtudag í hverj- 
um mánuði 

Heiðursforseti: 
Hðlmfríður Ingjaidsson 


Forseti . Mrs. A. H. Anderson 

Skrifari . Mrs. J. B. Johannson 

Féhirðir.Mrs. S. A. Sigurdson 


Kvenfélagið Björk 
Lundar, Man. 

Heldur fundi fyrsta föstudag 
í hverjum mánuði 
Blðmsveigasjðður 
pðrðar Backmans til líknarstarfs. 


Kvenfélagið "Fjólan” 
Brown, Manitoba 

Emboettiskonur: 

Forseti. Johanna Olafson 

Ritari. Lovisa Gislason 

Féhirðir . Olafia Gillis 


61 









62 






Quality- 

Today: Quality is of foremost importance . . . 
the things you buy must serve you well and 
last longer. 

A quality article is certainly an economy in the 
long run . . . and you are always sure of reli- 
able quality at the Bay. 

l5ou (Eompann. 


WESTON’S BREAD & CAKE 

(CANADA) LIMITED 

B'vecuH cutd QcJze MauM^GctuAeAA 

- FEEDING A CITY SINCE 1882 - 

PHONE 23 881 
WINNIPEG - MANITOBA 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 

G. F. Jónasson, RáösmaSur 

Skristofa, 325 MAIN ST. Sími 95 227 WINNIPEG, Man. 


PERFECTION NET & TWINE CO. 

G. F. Jónasson, RáSsmaSur 

Skristofa, 325 MAIN ST. Sími 95 227 WINNIPEG, Man. 


63 








EATON’S Own Brands 

For Shopping Value 

Eatonia, Birkdale, Renown, Acme, Braemore, Young 
Moderns and all the other EATON’S Own Brand Lines 
of goods are constantly being checked and compared for 
VALUE. It’s a good idea, any time you’re shopping at 
EÁTON’S, to look for the famous EATON’S Own Brand 
labels. They point your way to complete shopping 
satisfaction. 


^T. EATON C9U 

WINNIPEG CANADA 




WINNIPEG RIVER 
TIMBER 


For 

CLEANER 

WHITER 

Company Limiled 


WASHING 

SEVEN SISTERS FALLS 

Manitoba 


^JeUfjJuute. 

27878 -- 27 879 

Paul Sigurdson 

Manager 


WINNIPEG LAUNDRY 

LIMITED 

DYERS& CLEANERS 


64 







A. §>. $aröal 

843 SHERBROOKE ST. 

WINNIPEG 

■ ð 

JFmtpral Itrrrtnr 

Skrifstofa talsími 86 607 

Heimilis talsími 26 444 


H. W. MUIR 

Cor. HOME & ELLICE 

THE 

FAMILY 

DRUG 

STORE 

PHONE 31 644 

FOR SERVICE 




| Ask For . . . 


COMPLIMENTS OF 

CRESCENT 


S. O. BJERRING 

" 2ualUy Quasuíed " 


★ 

Dairy Products 


CANADIAN STAMP CO. 

MILK-CRE AM-BUTTER 



ICE CREAM 



COTTAGE CHEESE 


RUBBER STAMPS 

BUTTERMILK 


STENCILS, SEALS 

CRESCENT CREAMERY 


CELLULOID BUTTONS 

Company Limited 



PHONE 37 101 


324 SMITH ST. Winnipeg 

Phone 87 249 

For Regular Daily Service 

1 



65 




ÖLLUM t>EIM SEM AUGLYSA 
I ÞESSU RITI, 

VOTTAR ÚTGÁFUNEFNDIN 
VIRÐINGU 
OG 

ÞAKKLÆTI. 



Printed in Canada by THORGEIRSON COMPANY, 674 Sargent Ave., Winnipeg 









Wood-Wool 

e^s 

REYNSLAN HEFIR SANNAÐ AÐ 
WOOD-WOOL INSULATION 
BORGAR SIG. 

Tilbúið hjá 

Thorkelsson Limlted 

MANUFACTURERS 

1331 Spruce St. Sími 21811 Winnipeg 


PAST, PRESENT 
and FUTURE 

In the past, CITY HYDRO has been responsible for intro- 
ducing and promoting the use of cheap electricity for the 
benefit of the people of Winnipeg. 

To-day, this municipally-owned utility provides electrical 
energy for wartime production as well as civilian needs. 

As for the future, CITY HYDRO has built up a sound fin- 
ancial structure which will enable the utility to play its full 
part in the community’s post war development and progress. 

GUiý eMy&UO- 

yOUR Utility - Serving YOU 




Qioc 'IfauA, VóUa+i tlusi 
^bauIUe GUech {oa AcouAactf, 

EYE PHySICIAN . . When your glasses are 
prescribed by an Eye Physician (Oph- 
! thalmologist), your eyes have the best 
'' attention that medical science has to 

GUILD OPTICIAN . When your glasses are 
made and fltted by a GUILD OPTI- 
> CIAN your eyes have the best of care 
V that optical science and skilled crafts- 
manship can offer. 

RAMSAY’S 

dnttlh ©ptídanB 

MEDICAL ARTS BUILDING 



FOR DELIVERY 
TELEPHONE 


87-G47 









